ECCLESIASTICUS 


Ang Karunungan ni Hesus na Anak ni Sirac 


KAPITULO 1 


1 ...Ang lahat ng karunungan ay nagmumula sa Panginoon, at 
kasama niya magpakailanman. 

2 Sino ang mabibilang ang buhangin sa dagat, at ang mga 
patak ng ulan, at ang mga araw ng walang hanggan? 

3 Sino ang makaaalam ng taas ng langit, at ng luwang ng lupa, 
at ng kalaliman, at ng karunungan? 

4 Ang karunungan ay nilikha bago ang lahat ng mga bagay, at 
ang pagkaunawa ng kasinopan mula sa walang hanggan. 

5 Ang salita ng Diyos na kataas-taasan ay bukal ng 
karunungan, at ang kanyang mga daan ay walang hanggang 
mga utos. 

6 Kanino nahayag ang ugat ng karunungan? o sinong 
nakaalam ng kaniyang matalinong mga payo? 

7 Kanino nahayag ang kaalaman ng karunungan? at sino ang 
nakaunawa sa kanyang dakilang karanasan? 

8 May isang matalino at lubhang dapat katakutan, ang 
Panginoon ay nakaupo sa kaniyang luklukan. 

9 Nilikha niya siya, at nakita siya, at binilang siya, at ibinuhos 
siya sa lahat ng kaniyang mga gawa. 

10 Siya ay kasama ng lahat ng laman ayon sa kaniyang kaloob, 
at ibinigay niya siya sa mga umiibig sa kaniya. 

11] Ang pagkatakot sa Panginoon ay karangalan, at 
kaluwalhatian, at kagalakan, at isang korona ng kagalakan. 

12 Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapasaya sa puso, at 
nagbibigay kagalakan, at kasiyahan, at mahabang buhay. 

13 Sinumang may takot sa Panginoon, magiging mabuti sa 
kanya sa wakas, at makakatagpo siya ng lingap sa araw ng 
kanyang kamatayan. 

14 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: 
at ito ay nilikha kasama ng mga tapat sa bahay-bata. 

15 Nagtayo siya ng walang hanggang pundasyon kasama ng 
mga tao, at magpapatuloy siya sa kanilang mga binhi. 

16 Ang pagkatakot sa Panginoon ay kapuspusan ng 
karunungan, at pinupuno ang mga tao ng kaniyang mga bunga. 
17 Pinuno niya ang buong bahay nila ng mga bagay na kanais- 
nais, at ang mga bangan ng kaniyang ani. 

18 Ang pagkatakot sa Panginoon ay korona ng karunungan, 
na nagpapaunlad ng kapayapaan at ganap na kalusugan, na 
kapuwa mga kaloob ng Diyos: at pinalalawak nito ang 
kanilang kagalakan na umiibig sa kanya. 

19 Ang karunungan ay nagpapaulan ng kasanayan at 
kaalaman sa pag-unawa, at itinataas sila sa karangalan na 
humahawak sa kaniya. 

20 Ang ugat ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon, 
at ang mga sanga nito ay mahabang buhay. 

21 Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagtataboy ng mga 
kasalanan: at kung saan naroroon, ay nagpapawi ng poot. 

22 Ang taong galit na galit ay hindi maaring matuwid, 
sapagka't ang ugoy ng kaniyang kapusukan ay magiging 
kaniyang kapahamakan. 

23 Ang taong matiyaga ay iiyak sa isang panahon, at 
pagkatapos ay bubuo sa kaniya ang kagalakan. 

24 Kaniyang itatago ang kaniyang mga salita sa isang 
panahon, at ang mga labi ng marami ay magpapahayag ng 
kaniyang karunungan. 

25 Ang mga talinghaga ng kaalaman ay nasa mga kayamanan 
ng karunungan: ngunit ang kabanalan ay kasuklamsuklam sa 
makasalanan. 

26 Kung nais mo ng karunungan, sundin ang mga kautusan, at 
ibibigay siya sa iyo ng Panginoon. 

27 Sapagka't ang pagkatakot sa Panginoon ay karunungan at 
turo: at ang pananampalataya at kaamuan ay kaniyang 
kaluguran. 


28 Magtiwala sa pagkatakot sa Panginoon pagka ikaw ay 
dukha: at huwag kang lumapit sa kaniya na may dalawang 
puso. 

29 Huwag kang maging mapagkunwari sa paningin ng mga 
tao, at ingatan mong mabuti ang iyong sinasalita. 

30 Huwag mong itataas ang iyong sarili, baka ikaw ay 
mabuwal, at magdala ng kahihiyan sa iyong kaluluwa, at sa 
gayon ay ibunyag ng Diyos ang iyong mga lihim, at ibagsak 
ka sa gitna ng kapisanan, sapagkat hindi ka pumunta sa 
katotohanan sa pagkatakot sa Panginoon, bagkus ang iyong 
puso ay puno ng pandaraya. 


KAPITULO 2 


1 Anak ko, kung pupunta ka upang maglingkod sa Panginoon, 
ihanda mo ang iyong kaluluwa para sa tukso. 

2 layos mo ang iyong puso, at magtiis na palagi, at huwag 
kang magmamadali sa panahon ng kabagabagan. 

3 Kumapit ka sa kaniya, at huwag kang humiwalay, upang 
ikaw ay lumago sa iyong huling wakas. 

4 Anuman ang iharap sa iyo ay tanggapin mo na may 
kagalakan, at maging matiyaga kapag ikaw ay nabago sa isang 
mababang kalagayan. 

5 Sapagka't ang ginto ay sinusubok sa apoy, at ang mga taong 
kalugud-lugod sa hurno ng kahirapan. 

6 Manalig ka sa kanya, at tutulungan ka niya, ayusin mo ang 
iyong daan, at magtiwala ka sa kanya. 

7 Kayong nangatatakot sa Panginoon, maghintay sa kaniyang 
awa, at huwag kayong lumihis, baka kayo'y mahulog. 

8 Kayong may takot sa Panginoon, maniwala kayo sa kanya, 
at ang iyong gantimpala ay hindi magkukulang. 

9 Kayong may takot sa Panginoon, umasa sa kabutihan, at sa 
walang hanggang kagalakan at awa. 

10 Masdan ninyo ang mga salinlahi ng una, at tingnan ninyo, 
may nagtiwala ba sa Panginoon, at nalito? o mayroon bang 
nanatili sa kanyang takot, at pinabayaan? o sinong kaniyang 
hinamak, na tumawag sa kaniya? 

11 Sapagka't ang Panginoon ay puspos ng habag at awa, 
mahabang pagtitiis, at lubhang mahabagin, at nagpapatawad 
ng mga kasalanan, at nagliligtas sa panahon ng kapighatian. 

12 Sa aba ng matatakutin na puso, at nanglulupaypay na mga 
kamay, at ang makasalanan na lumalakad sa dalawang daan! 
13 Sa aba niya na mahina ang puso! sapagkat hindi siya 
naniniwala, kaya nga hindi siya ipagtatanggol. 

14 Sa aba ninyo na nawalan ng pasensya! at ano ang gagawin 
ninyo kapag dinalaw kayo ng Panginoon? 

15 Sila na natatakot sa Panginoon ay hindi susuway sa 
kanyang Salita, at silang umiibig sa kaniya ay lingatan ang 
kaniyang mga daan. 

16 Sila na natatakot sa Panginoon ay hahanapin ang mabuti, 
na nakalulugod sa kanya, at ang mga umiibig sa kanya ay 
mapupuspos ng kautusan. 

17 Sila na may takot sa Panginoon ay maghahanda ng 
kanilang mga puso, at magpapakumbaba ng kanilang mga 
kaluluwa sa kanyang paningin, 

18 Na nagsasabi, Tayo ay mahuhulog sa mga kamay ng 
Panginoon, at hindi sa mga kamay ng mga tao: sapagka't kung 
paano ang kaniyang kamahalan, gayon ang kaniyang awa. 


KAPITULO 3 


1] Dinggin ninyo ako na inyong ama, Oh mga anak, at gawin 
ninyo pagkatapos, upang kayo'y maging ligtas. 

2 Sapagkat binigyan ng Panginoon ang ama ng karangalan sa 
mga anak, at pinagtibay ang awtoridad ng ina sa mga anak. 


3 Ang sinumang gumagalang sa kanyang ama ay gumagawa 
ng katubusan para sa kanyang mga kasalanan: 

4 At ang gumagalang sa kaniyang ina ay gaya ng nag-iimbak 
ng kayamanan. 

5 Ang sinumang gumagalang sa kanyang ama ay 
magkakaroon ng kagalakan sa kanyang sariling mga anak, at 
kapag siya ay nagdarasal, siya ay didinggin. 

6 Ang gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng 
mahabang buhay, at siya na masunurin sa Panginoon ay 
magiging kaaliwan sa kanyang ina. 

7 Ang may takot sa Panginoon ay pararangalan ang kaniyang 
ama, at maglilingkod sa kaniyang mga magulang, gaya ng sa 
kaniyang mga panginoon. 

8 Igalang mo ang iyong ama at ina kapwa sa salita at sa gawa, 
upang ang isang pagpapala ay dumating sa iyo mula sa kanila. 
9 Sapagkat ang pagpapala ng ama ay nagtatatag ng mga bahay 
ng mga anak, ngunit ang sumpa ng ina ay nagbubunot ng mga 
pundasyon. 

10 Huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama, 
sapagka't ang kahihiyan ng iyong ama ay hindi kaluwalhatian 
sa iyo. 

11 Sapagkat ang kaluwalhatian ng tao ay mula sa karangalan 
ng kanyang ama, at ang ina sa kahihiyan ay kadustaan sa mga 
anak. 

12 Anak ko, tulungan mo ang iyong ama sa kanyang 
katandaan, at huwag mo siyang pighatiin habang siya ay 
nabubuhay. 

13 At kung ang kanyang pang-unawa ay mabigo, magkaroon 
ng pagtitiis sa kanya, at huwag mo siyang hamakin kapag 
ikaw ay nasa iyong buong lakas. 

14 Sapagka't ang pagpapagaan sa iyong ama ay hindi 
malilimutan: at sa halip na mga kasalanan ay idaragdag ito 
upang itayo ka. 

15 Sa araw ng iyong kapighatian ay aalalahanin, ang iyong 
mga kasalanan ay matutunaw din, gaya ng yelo sa magandang 
mainit na panahon. 

16 Ang umiiwan sa kaniyang ama ay gaya ng kalapastanganan, 
at ang gumagalit sa kaniyang ina ay susumpain: ng Dios. 

17 Anak ko, magpatuloy ka sa iyong gawain sa kaamuan, 
kaya't ikaw ay mamahalin niya na sinasang-ayunan. 

18 Kung mas dakila ka, mas mapagpakumbaba ka, at 
makakatagpo ka ng lingap sa harapan ng Panginoon. 

19 Marami ang nasa mataas na dako, at kilala: ngunit ang mga 
hiwaga ay nahahayag sa maamo. 

20 Sapagka't ang kapangyarihan ng Panginoon ay dakila, at 
siya'y pinararangalan ng mababa. 

21 Huwag mong hanapin ang mga bagay na napakahirap para 
sa iyo, ni hanapin man ang mga bagay na higit sa iyong lakas. 
22 Datapuwa't ang iniutos sa iyo, ay isipin mo nang may 
paggalang, sapagkat hindi mo kailangang makita ng iyong 
mga mata ang mga bagay na nasa lihim. 

23 Huwag kang mag-usisa sa mga bagay na hindi kailangan: 
sapagka't higit na maraming bagay ang ipinakita sa iyo kaysa 
sa nauunawaan ng mga tao. 

24 Sapagka't marami ang nalinlang ng kanilang sariling 
palagay, at ang isang masamang hinala ay bumagsak sa 
kanilang kahatulan. 

25 Kung walang mga mata ay mangangailangan ka ng 
liwanag: huwag mo ngang ipahayag ang kaalaman na wala ka. 
26 Ang matigas na puso ay mapapahamak sa wakas, at ang 
umiibig sa panganib ay mapapahamak doon. 

27 Ang matigas na puso ay mapupuno ng mga kalungkutan, at 
ang masamang tao ay magbubunton ng kasalanan sa ibabaw 
ng kasalanan. 

28 Sa parusa sa mayabang ay walang lunas, sapagkat ang 
halaman ng kasamaan ay nag-ugat sa kanya. 


29 Ang puso ng masinop ay makakaunawa ng talinghaga, at 
ang tainga na nakikinig ay naisin ng pantas na tao. 

30 Papatayin ng tubig ang nagniningas na apoy, at ang limos 
ay nagbabayad-sala para sa mga kasalanan. 

31 At siya na gumaganti ng mabubuting pagbabalik ay nag- 
aalala sa mangyayari pagkatapos nito, at kapag siya ay 
bumagsak, siya ay makakahanap ng matitirhan. 


KAPITULO 4 


1] Anak ko, huwag mong dayain ang dukha sa kaniyang 
kabuhayan, at huwag mong paghintayin nang matagal ang 
mga nangangailangan. 

2 Huwag mong palungkotin ang gutom na kaluluwa, ni 
mungkahiin ang isang tao sa kaniyang kabagabagan. 

3 Huwag mo nang dagdagan ng kabagabagan ang pusong 
nababagabag, at huwag ipagpaliban ang pagbibigay sa kanya 
na nangangailangan. 

4 Huwag tanggihan ang daing ng nagdadalamhati, ni ihiwalay 
mo ang iyong mukha sa isang dukha. 

5 Huwag mong ihiwalay ang iyong mata sa mapagkailangan, 
at huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na sumpain ka: 

6 Sapagka't kung sumpain ka niya sa kapaitan ng kaniyang 
kaluluwa, ang kaniyang dalangin ay didinggin ng lumikha sa 
kaniya. 

7 Kunin mo para sa iyong sarili ang pagibig ng kapisanan, at 
iyuko mo ang iyong ulo sa isang dakilang tao. 

8 Huwag kang magdalamhati na iyuko mo ang iyong tainga sa 
dukha, at bigyan mo siya ng magiliw na sagot na may 
kaamuan. 

9 Iligtas mo ang nagdurusa ng kasamaan sa kamay ng mang- 
aapi, at huwag kang mawalan ng loob kapag ikaw ay nakaupo 
sa kahatulan. 

10 Maging parang ama sa ulila, at kahalili ng asawa sa 
kanilang ina: gayon ikaw ay magiging gaya ng anak ng 
Kataastaasan, at mamahalin ka niya ng higit kay sa iyong ina. 
11 Itinataas ng karunungan ang kaniyang mga anak, at 
humahawak sa nagsisihanap sa kaniya. 

12 Ang umiibig sa kaniya ay umiibig sa buhay, at silang 
nagsisihanap sa kanya nang maaga ay mapupuspos ng 
kagalakan. 

13 Ang humahawak sa kaniya ay magmamana ng 
kaluwalhatian, at saanman siya pumasok, pagpapalain ng 
Panginoon. 

14 Sila na naglilingkod sa kanya ay magsisipangasiwa sa 
Banal: at ang umiibig sa kanya ay iniibig ng Panginoon. 

15 Ang nakikinig sa kaniya ay hahatol sa mga bansa: at siyang 
nakikinig sa kaniya ay tatahang tiwasay. 

16 Kung ang isang tao ay ipagkatiwala ang kaniyang sarili sa 
karunugan, kaniyang mamanahin siya, at ang kaniyang lahi ay 
aariin siya sa pag-aari. 

17 Sapagka't sa una ay lalakad siya na kasama niya sa mga 
likong daan, at magdadala ng takot at pangamba sa kaniya, at 
pahihirapan siya ng kaniyang disiplina, hanggang sa 
mapagtiwalaan niya ang kaniyang kaluluwa, at subukin siya 
sa pamamagitan ng kaniyang mga batas. 

18 Kung magkagayo'y babalik siya sa kaniya ng matuwid na 
daan, at aaliwin siya, at ipahahayag sa kaniya ang kaniyang 
mga lihim. 

19 Nguni't kung siya'y magkamali, iiwan niya siya, at ibibigay 
siya sa kaniyang sariling kapahamakan. 

20 Masdan ang pagkakataon, at mag-ingat sa kasamaan, at 
huwag kang mahiya kung tungkol sa iyong kaluluwa. 

21 Sapagkat may kahihiyan na nagdudulot ng kasalanan, at 
mayroong kahihiyan na kaluwalhatian at biyaya. 


22 Huwag tumanggap ng tao laban sa iyong kaluluwa, at 
huwag mong hayaang ang paggalang sa sinumang tao ang 
maging dahilan ng iyong pagkahulog. 

23 At huwag mong pigilin na magsalita, pagka may 
pagkakataon na gumawa ng mabuti, at huwag mong ikubli ang 
iyong karunungan sa kaniyang kagandahan. 

24 Sapagka't sa pananalita ay makikilala ang karunungan: at 
ang pagkatuto sa pamamagitan ng salita ng dila. 

25 Sa anumang paraan ay huwag magsalita laban sa 
katotohanan, ngunit mahiya ka sa kamalian ng iyong 
kamangmangan. 

26 Huwag kang mahiyang ipagtapat ang iyong mga kasalanan, 
at huwag pilitin ang agos ng ilog. 

27 Huwag mong lilalim ang iyong sarili sa isang taong 
mangmang, ni tanggapin ang katauhan ng makapangyarihan. 
28 Pagsikapan mo ang katotohanan hanggang sa kamatayan, 
at ang Panginoon ay makikipaglaban para sa iyo. 

29 Huwag kang magmamadali sa iyong dila, at sa iyong mga 
gawa ay tamad at walang humpay. 

30 Huwag kang maging parang leon sa iyong bahay, ni 
mabalisa man sa iyong mga lingkod. 

31 Huwag mong iunat ang iyong kamay upang tumanggap, at 
isara kung ikaw ay magbabayad. 


KAPITULO 5 


1] Huwag mong ituon ang iyong puso sa iyong mga pag-aari, 
at huwag sabihin, mayroon akong sapat para sa aking buhay. 

2 Huwag mong sundin ang iyong sariling pag-iisip at ang 
iyong lakas, upang lumakad sa mga daan ng iyong puso: 

3 At huwag mong sabihin, Sinong kokontrol sa akin dahil sa 
aking mga gawa? sapagkat tiyak na ipaghihiganti ng 
Panginoon ang iyong kayabangan. 

4 Huwag mong sabihin, Ako ay nagkasala, at anong kasamaan 
ang nangyari sa akin? sapagka't ang Panginoon ay 
mapagpahinuhod, sa anomang paraan ay hindi ka niya 
pakakawalan. 

5 Tungkol sa pagpapalubag-loob, huwag kang walang takot na 
magdagdag ng kasalanan sa kasalanan: 

6 At huwag mong sabihing dakila ang Kanyang awa, siya ay 
mananahimik sa karamihan ng aking mga kasalanan: sapagka't 
ang kahabagan at poot ay nagmumula sa kaniya, at ang 
kaniyang poot ay nananahan sa mga makasalanan. 

7 Huwag kang maghintay na bumalik sa Panginoon, at huwag 
mong ipagpaliban ang araw-araw: sapagka't biglang lalabas 
ang poot ng Panginoon, at sa iyong katiwasayan ay 
mawawasak ka, at malilipol sa araw ng paghihiganti. 

8 Huwag mong ilagak ang iyong puso sa mga pag-aangkin na 
hindi makatarungang nakuha, sapagka't hindi mo 
mapapakinabangan ang mga ito sa araw ng kapahamakan. 

9 Huwag kang magpahangin sa bawa't hangin, at huwag 
lumakad sa bawa't daan: sapagka't gayon din ang 
makasalanang may dalawang dila. 

10 Maging matatag ka sa iyong pang-unawa, at ang iyong 
salita ay maging pareho. 

11 Maging matulin sa pakikinig, at maging tapat ang iyong 
buhay, at may pagtitiis magbigay ng sagot. 

12 Kung ikaw ay may unawa, sagutin mo ang iyong kapuwa, 
kung hindi, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. 

12 Kung ikaw ay may unawa, sagutin mo ang iyong kapuwa, 
kung hindi, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. 

13 Karangalan at kahihiyan ay nasa pananalita: at ang dila ng 
tao ay ang kaniyang pagkahulog. 

14 Huwag kang tatawaging tsismosa/tsismoso, at huwag kang 
maghintay gamit ang lyong dila: sapagka't isang 


karumaldumal na kahihiyan ay nasa magnanakaw, at isang 
masamang kahatulan sa dalawang dila (sinungaling). 

15 Huwag kang mangmang sa anumang bagay sa malaking 
bagay o maliit. 


KAPITULO 6 


] Sa halip na kaibigan ay huwag maging kaaway, sapagka't sa 
gayon ay magmamana ka ng masamang pangalan, kahihiyan, 
at kadustaan: gayon din ang makasalanang may dalawang dila 
(sinungaling). 

2 Huwag kang magmalaki sa payo ng iyong sariling puso, na 
ang iyong kaluluwa ay hindi magkapira-piraso gaya ng toro na 
naliligaw na mag-isa. 

3 Iyong kakainin ang iyong mga dahon, at mawawala ang 
iyong bunga, at iiwan mo ang iyong sarili na parang tuyong 
puno. 

4 Ang isang masamang kaluluwa ay sisirain ang nagtataglay 
nito, at gagawin siyang katatawanan sa kaniyang mga kaaway. 
5 Ang matamis na salita ay magpaparami ng mga kaibigan: at 
ang makatarungang dila ay magpaparami ng mabait na 
pagbati. 

6 Makipagpayapaan sa marami: gayon ma'y mayroon lamang 
isang tagapayo sa isang libo. 

7 Kung nais mong makakuha ng isang kaibigan, subukin mo 
muna siya at huwag magmadaling purihin siya. 

8 Sapagka't ang ibang tao ay kaibigan lamang para sa 
kaniyang sariling pagkakataon, at hindi tatahan sa araw ng 
iyong kabagabagan. 

9 At mayroong isang kaibigan, na nababaling sa alitan, at ang 
pagtatalo ay kikilalanin ang iyong kadustaan. 

10 Muli, ang ilang kaibigan ay kasama sa hapag, at hindi 
magpapatuloy sa araw ng iyong kapighatian. 

11 Nguni't sa iyong kasaganaan ay magiging gaya ng iyong 
sarili, at magiging matapang sa iyong mga lingkod. 

12 Kung ikaw ay ibababa, siya'y magiging laban sa iyo, at 
magkukubli sa iyong mukha. 

13 Ihiwalay mo ang iyong sarili sa iyong mga kaaway, at 
ingatan mo ang iyong mga kaibigan. 

14 Ang tapat na kaibigan ay matibay na depensa: at ang 
nakasumpong ng gayon ay nakasumpong ng kayamanan. 

15 Walang makakapalit sa isang tapat na kaibigan, at ang 
kanyang kahusayan ay napakahalaga. 

16 Ang tapat na kaibigan ay gamot ng buhay, at sila na 
natatakot sa Panginoon ay makakasumpong sa kanya. 

17 Ang sinumang may takot sa Panginoon ay magtuturo ng 
kanyang pakikipagkaibigan sa wastong paraan: sapagka't kung 
ano siya, gayon din ang kaniyang kapuwa. 

18 Anak ko, ipunin mo ang turo mula sa iyong kabataan: sa 
gayo'y makakatagpo ka ng karunungan hanggang sa iyong 
katandaan. 

19 Lumapit ka sa kaniya na parang nag-aararo at naghahasik, 
at hintayin mo ang kaniyang mabubuting bunga, 

20 Siya ay lubhang hindi kasiya-siya sa hindi nag-aral: ang 
walang unawa ay hindi mananatili sa kanya. 

21 Siya ay hihiga sa kanya bilang isang makapangyarihang 
bato ng pagsubok, at itatapon niya siya mula sa kanya bago 
magtagal. 

22 Sapagka't ang karunungan ay ayon sa kaniyang pangalan, 
at siya'y hindi nahahayag sa marami. 

23 Dinggin mo, anak ko, tanggapin mo ang aking payo, at 
huwag mong tanggihan ang aking payo, 

24 At ilagay mo ang iyong mga paa sa kaniyang mga tanikala, 
at ang iyong leeg sa kaniyang tanikala. 

25 Iyuko mo ang iyong balikat, at pasanin mo siya, at huwag 
kang magdalamhati sa kaniyang mga tanikala. 


26 Lumapit ka sa kanya nang buong puso mo, at ingatan mo 
ang kanyang mga lakad nang buong kapangyarihan mo. 

27 Saliksikin mo, at hanapin, at siya'y ipakikilala sa iyo: at 
kapag nahawakan mo na siya, huwag mo siyang pabayaan. 

28 Sapagkat sa wakas ay masusumpungan mo ang kanyang 
kapahingahan, at iyon ay magiging iyong kagalakan. 

29 Kung magkagayo'y ang kaniyang mga tanikala ay 
magiging isang matibay na depensa para sa iyo, at ang 
kaniyang mga kadena ay isang balabal ng kaluwalhatian. 

30 Sapagka't may hiyas na ginto sa kaniya, at ang kaniyang 
mga panali ay kulay-ube na puntas. 

31 Iyong isusuot siya na parang balabal ng karangalan, at 
ilalagay mo siya sa paligid mo na parang korona ng kagalakan. 
32 Anak ko, kung ibig mo, ikaw ay tuturuan: at kung iyong 
gagawin ang iyong pag-iisip, ikaw ay magiging masinop. 

33 Kung ibig mong makinig, ikaw ay tatanggap ng unawa: at 
kung iyong iyuko ang iyong tainga, ikaw ay magiging 
matalino, 

34 Tumayo sa karamihan ng matatanda, at kumapit sa kanya 
na marunong. 

35 Maging handang makinig sa bawat maka-Diyos na 
pananalita, at huwag hayaang makatakas sa iyo ang mga 
talinghaga ng pang-unawa. 

36 At kung makakita ka ng isang taong may unawa, humarap 
ka sa kaniya nang maaga, at hayaang masuot ng iyong paa ang 
mga hakbang ng kaniyang pintuan. 

37 Hayaang ang iyong pag-iisip ay nasa mga ordenansa ng 
Panginoon, at magbulay-bulay na palagi sa kaniyang mga utos: 
kaniyang itatatag ang iyong puso, at bibigyan ka ng 
karunungan ayon sa iyong sariling naisin. 


KAPITULO 7 


] Huwag kang gagawa ng masama, 
kapahamakan na dumating sa iyo. 

2 Lumayo ka sa masama, at ang kasamaan ay lalayo sa iyo. 

3 Anak ko, huwag kang maghasik sa mga lupain ng kasamaan, 
at hindi mo sila aanihin ng pitong beses. 

4 Huwag mong hanapin ang pagkadakila sa Panginoon, ni sa 
hari man ang luklukan ng karangalan. 

5 Huwag mong bigyang-katwiran ang iyong sarili sa harap ng 
Panginoon, at huwag mong ipagmalaki ang iyong karunungan 
sa harap ng hari. 

6 Huwag hangaring maging hukom, na hindi kaya makapag- 
alis ng kasalanan, baka sa anumang oras ay matakot ka sa 
katauhan ng makapangyarihan, isang katisuran sa daan ng 
iyong katuwiran. 

7 Huwag kang magkasala laban sa karamihan ng isang lunsod, 
nang sa gayon ay hindi mo ibababa ang iyong sarili sa mga tao. 
8 Huwag mong itali ang isang kasalanan sa isa, sapagka't sa 
isa ay ikaw ay siguradong mapaparusahan. 

9 Huwag sabihin, titingnan ng Diyos ang karamihan ng aking 
mga alay, at kapag nag-aalay ako sa kataas-taasang Diyos, 
tatanggapin niya ito. 

10 Huwag kang mawalan ng loob kapag ikaw ay nananalangin, 
at huwag mong kaliligtaan ang pagbibigay ng limos. 

11 Huwag tawanan ang sinomang tao upang tuyain sa 
kapaitan ng kaniyang B kaluluwa: BB sapagka't s5 may 
nagpapakumbaba at nagtataas. 

12 Huwag kang mag-isip ng kasinungalingan laban sa iyong 
kapatid, ni gawin ang katulad sa iyong kaibigan. 

13 Huwag kang gumamit ng anumang paraan ng 
kasinungalingan: sapagka't ang kaugalian niyaon ay hindi 
mabuti. 


upang walang 


14 Huwag kang gumamit ng maraming salita sa karamihan ng 
matatanda, at huwag kang gumawa ng maraming daldal kapag 
ikaw ay nananalangin. 

15 Huwag mong kapootan ang matrabahong gawain, ni ang 
pagsasaka man, na itinalaga ng Kataastaasan. 

16 Huwag mong ibilang ang iyong sarili sa karamihan ng mga 
makasalanan, ngunit alalahanin na ang poot ay hindi 
magtatagal. 

17 Magpakumbabang maigi ang iyong sarili: sapagka't ang 
paghihiganti ng masama ay apoy at uod. 

18 Huwag mong baguhin ang isang kaibigan para sa anumang 
kabutihan sa anumang paraan, ni isang tapat na kapatid para 
sa ginto ng Ophir. 

19 Huwag mong pabayaan ang isang matalino at mabuting 
babae: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay higit sa 
ginto. 

20 Yamang ang iyong lingkod ay gumagawang tapat, huwag 
mo siyang tratuhin ng masama, o ang upahan na nagbibigay 
ng lubos para sa iyo. 

21 Mahalin ng iyong kaluluwa ang isang mabuting lingkod, at 
huwag mo siyang dayain sa kalayaan. 

22 Mayroon ka bang mga baka? tingnan mo sila: at kung para 
sa iyong kapakinabangan, ingatan mo sila. 

23 Mayroon ka bang mga anak? turuan mo sila, at iyuko ang 
kanilang leeg mula sa kanilang kabataan. 

24 Mayroon ka bang mga anak na babae? ingatan mo ang 
kanilang katawan, at huwag kang magpakitang galak sa kanila. 
25 Ipakasal mo ang iyong anak na babae, at sa gayon ay 
gagawin mo ang isang dakila na bagay: nguni't ibigay mo siya 
sa lalaking may unawa. 

26 Mayroon ka bang asawa ayon sa iyong pagiisip? huwag 
mo siyang pabayaan: nguni't huwag mong ibigay ang iyong 
sarili sa isang magaan na babae. 

27 Igalang mo ang iyong ama ng iyong buong puso, at huwag 
mong kalimutan ang mga kalungkutan ng iyong ina. 

28 Alalahanin na ikaw ay isinilang sa kanila, at paano mo sila 
masusuklian sa mga bagay na kanilang ginawa para sa iyo? 

29 Matakot ka sa Panginoon nang buong kaluluwa mo, at 
igalang mo ang kaniyang mga saserdote. 

30 Ibigin mo siya na gumawa sa iyo ng buong lakas mo, at 
huwag mong pabayaan ang kaniyang mga ministro. 

31 Matakot ka sa Panginoon, at parangalan mo ang saserdote, 
at ibigay mo sa kaniya ang kaniyang bahagi, gaya ng iniutos 
sa lyo, ang mga unang bunga, at ang handog dahil sa 
pagkakasala, at ang kaloob ng mga balikat, at ang hain ng 
pagpapakabanal, at ang mga unang bunga ng mga banal na 
bagay. 

32 At iunat ang iyong kamay sa mahihirap, upang ang iyong 
pagpapala ay maging ganap. 

33 Ang regalo ay may biyaya sa paningin ng bawat taong 
nabubuhay, at para sa mga patay ay huwag mong pigilan. 

34 Huwag kang magkukulang na makapiling sa kanila na 
tumatangis, at makidalamhati sa kanila na nagdadalamhati. 

35 Huwag kang mabagal sa pagdalaw sa maysakit: sapagka't 
dahil diyan ikaw ay iibigin. 

36 Anuman ang kunin mo sa kamay, alalahanin ang wakas, at 
hindi ka kailanman gagawa ng mali. 


KAPITULO 8 


1] Huwag kang makikipagtalo sa isang makapangyarihang tao, 
baka mahulog ka sa kaniyang mga kamay. 

2 Huwag kang makipag-alitan sa isang mayaman, baka ikaw 
ay kaniyang apiin: sapagka't ang ginto ay sumisira ng marami, 
at nagpaligaw ng mga puso ng mga hari. 


3 Huwag kang makipagtalo sa taong puno ng dila, at huwag 
kang magbunton ng kahoy sa kaniyang apoy. 

4 Huwag kang makipagbiruan sa taong bastos, baka mapahiya 
ang iyong mga ninuno. 

5 Huwag mong pagalitan ang isang tao na tumalikod sa 
kasalanan, ngunit alalahanin na tayong lahat ay karapat-dapat 
sa kaparusahan. 

6 Huwag mong hamakin ang isang tao sa kaniyang katandaan: 
sapagka't ang ilan sa atin ay tumatanda na. 

7 Huwag magalak sa pagkamatay ng iyong pinakamalaking 
kaaway, ngunit alalahanin na tayong lahat ay mamamatay. 

8 Huwag mong hamakin ang salita ng pantas, kundi kilalanin 
mo ang kanilang mga kawikaan: sapagka't sa kanila ka 
matututo ng turo, at kung paano maglingkod sa mga dakilang 
tao na may kagaanan. 

9 Huwag mong palampasin ang pananalita ng matatanda: 
sapagka't sila rin ay natuto sa kanilang mga ama, at sa kanila 
ay matututo ka ng pagkaunawa, at upang magbigay ng sagot 
ayon sa pangangailangan. 

10 Huwag mong sindihan ang mga baga ng makasalanan, 
baka ikaw ay masunog ng ningas ng kaniyang apoy. 

11 Huwag kang bumangon sa galit sa harapan ng taong 
nananakit, baka siya'y mag-abang upang mahuli ka sa iyong 
mga salita. 

12 Huwag kang magpahiram sa kaniya na higit na 
makapangyarihan kaysa sa iyo, sapagkat kung ikaw ay 
magpapahiram sa kanya, ituring mo na ito na nawala. 

13 Huwag kang maging panatag na higit sa iyong 
kapangyarihan: sapagka't kung ikaw say mananagot, 
siguraduhin mong magbayad. 

14 Huwag humarap sa batas kasama ang isang hukom, 
sapagka't hahatulan nila siya ayon sa kaniyang karangalan. 

15 Huwag kang maglakbay sa daan na kasama ng magalitin na 
tao, baka siya ay maging pabigat sa iyo: sapagka't gagawa siya 
ng ayon sa kaniyang sariling kalooban, at ikaw ay mamamatay 
na kasama niya sa kaniyang kamangmangan. 

16 Huwag kang makikipagtalo sa taong galit, at huwag kang 
sumama sa kaniya sa isang dakong nag-iisa: sapagka't ang 
dugo ay walang anoman sa kaniyang paningin, at kung saan 
walang tulong, ibabagsak ka niya. 

17 Huwag kang sumangguni sa mangmang, sapagka't hindi 
siya makapanatili ng payo. 

18 Huwag kang gagawa ng lihim na bagay sa harap ng 
dayuhan, sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang 
kaniyang ilalabas. 

19 Huwag mong buksan ang iyong puso sa bawa't tao, baka 
siya ay gumanti sa iyo ng isang tusong pagliko. 


KAPITULO 9 


] Huwag kang mainggit sa asawa ng iyong sinapupunan, at 
huwag mo siyang turuan ng masamang aral laban sa iyong 
sarili. 

2 Huwag mong ibigay ang iyong kaluluwa sa isang babae 
upang itapak ang kaniyang paa sa iyong pag-aari. 

3 Huwag kang makipagkita sa isang pokpok, baka ikaw ay 
mahulog sa kaniyang mga patibong. 

4 Huwag ka masyadong sumama sa isang babae na mang- 
aawit, baka ikaw ay madala sa kanyang mga pagtatangka. 

5 Huwag kang tumitig sa isang dalaga, upang huwag kang 
mahulog sa mga bagay na mahalaga sa kaniya. 

6 Huwag mong ibigay ang iyong kaluluwa sa mga pokpok, 
upang hindi mo mawala ang iyong mana. 

7 Huwag kang tumingin sa palibot mo sa mga lansangan ng 
bayan, ni gumala ka man sa isang lugar niyaon. 


8 Ilayo mo ang iyong mata sa magandang babae, at huwag 
kang tumingin sa kagandahan ng iba, sapagkat marami ang 
nalinlang sa kagandahan ng isang babae, sapagka't dito'y 
nagniningas ang pag-ibig na parang apoy. 

9 Huwag kang maupo kasama ng asawa ng ibang lalaki, ni 
maupo kasama niya sa iyong mga bisig, at huwag mong 
gugulin ang iyong salapi na kasama niya sa alak, baka ang 
iyong puso ay mahilig sa kaniya, at sa pamamagitan ng iyong 
pagnanasa ay mahulog ka sa kapahamakan. 

10 Huwag mong pabayaan ang matandang kaibigan, sapagka't 
ang bago ay hindi maihahambing sa kaniya: ang bagong 
kaibigan ay parang bagong alak, kapag ito ay luma na, iyong 
1inumin nang may kasiyahan. 

11 Huwag kang maiinggit sa kaluwalhatian ng makasalanan: 
sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang kaniyang wakas. 
12 Huwag kang matuwa sa bagay na kinalulugdan ng masama, 
ngunit alalahanin na sila ay mapaparusahan hanggang sa 
kanilang libingan. 

13 Lumayo ka sa taong may kapangyarihang pumatay, sa 
gayo'y hindi ka mag-aalinlangan sa takot sa kamatayan: at 
kung ikaw ay lalapit sa kaniya, huwag kang magkamali, baka 
agad niyang bawiin ang iyong buhay: alalahanin mo na ikaw 
ay pumapasok sa gitna ng mga patibong, at ikaw ay lumalakad 
sa mga kuta ng bayan. 

14 Sa abot ng iyong makakaya, hulaan mo ang iyong kapuwa, 
at sumangguni sa pantas. 

15 Nawa'y ang iyong pananalita ay sa pantas, at ang lahat ng 
iyong pakikipag-usap sa kautusan ng Kataastaasan. 

16 At hayaang kumain at uminom ang mga makatarungang 
tao kasama mo, at ang iyong pagmamapuri ay nasa pagkatakot 
sa Panginoon. 

17 Dahil sa kamay ng manggagawa ay pupurihin ang gawa: at 
ang pantas na pinuno ng bayan dahil sa kaniyang pananalita. 
18 Ang taong may masamang wika ay mapanganib sa 
kaniyang bayan, at siya na padalus-dalos sa kanyang 
pananalita ay kapopootan. 


KAPITULO 10 


] Ang matalinong hukom ay magtuturo sa kanyang bayan, at 
ang pamahalaan ng isang masinop na tao ay maayos. 

2 Kung paanong ang hukom ng bayan ay siya rin, gayon din 
ang kaniyang mga tauhan, at kung anong uri ng tao ang 
pinuno ng bayan, gayon silang lahat na tumatahan doon. 

3 Ang masamang hari ay sumisira sa kaniyang bayan, nguni't 
sa pamamagitan ng kasinopan ng mga nasa kapangyarihan ay 
tatahanan ang lungsod. 

4 Ang kapangyarihan ng lupa ay nasa kamay ng Panginoon, at 
sa takdang panahon ay ilalagay niya sa ibabaw nito ang isang 
kapakipakinabang. 

5 Nasa kamay ng Diyos ang kasaganaan ng tao: at sa pagkatao 
ng eskriba ay ilalagay niya ang kanyang karangalan. 

6 Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapuwa sa bawa't 
kasamaan, at huwag kang gagawa ng nakapipinsalang gawain. 
7 Ang kayabangan ay kasuklamsuklam sa harap ng Dios at ng 
tao: at sa kapuwa gumagawa ang isa ng kasamaan. 

8 Dahil sa hindi matuwid na pakikitungo, pinsala, at 
kayamanan na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, ang 
kaharian ay nailipat mula sa isang tao patungo sa isa pa. 

9 Bakit mayabang ang lupa at abo? Wala nang higit na 
masama kaysa sa taong sakim: sapagka't ipinagbibili ng 
ganyan ang kaniyang sariling kaluluwa, sapagka't habang 
siya'y nabubuhay ay itinataboy niya ang kaniyang bituka. 

10 Ang manggagamot ay pumuputol ng mahabang sakit, at 
siya na ngayon ay isang hari bukas ay mamamatay. 


11 Sapagkat kapag ang isang tao ay namatay, siya ay 
magmamana ng mga gumagapang, mga hayop, at mga uod. 

12 Ang simula ng pagmamataas ay kapag ang isang tao ay 
humiwalay sa Diyos, at ang kanyang puso ay lumayo sa 
kanyang Maylalang. 

13 Sapagka't ang kayabangan ay pasimula ng kasalanan, at 
siyang nagtataglay nito ay magbubuhos ng kasuklamsuklam: 
at kaya't dinala ng Panginoon sa kanila ang kakaibang mga 
kapahamakan, at ibinagsak silang lubos. 

14 Ibinagsak ng Panginoon ang mga trono ng mga mayabang 
na prinsipe, at inilagay ang maamo sa kanilang kahalili. 

15 Binunot ng Panginoon ang mga ugat ng mayabang na mga 
bansa, at itinanim ang mababa sa kanilang lugar. 

16 Ibinagsak ng Panginoon ang mga bansa ng mga pagano, at 
winasak sila hanggang sa mga pundasyon ng lupa. 

17 Kaniyang kinuha ang ilan sa kanila, at nilipol sila, at 
pinatigil ang kanilang alaala sa lupa. 

18 Ang kayabangan ay hindi ginawa para sa mga tao, ni ang 
matinding galit para sa kanila na ipinanganak ng isang babae. 
19 Silang nangatatakot sa Panginoon ay isang matibay na 
binhi, at silang nagsisiibig sa kaniya ay isang marangal na 
halaman: silang walang pakialam sa kautusan ay isang binhing 
walang puri, silang lumalabag sa mga utos ay binhing nadaya. 
20 Sa mga kapatid, ang pinuno ay marangal, gayon ang 
nangatatakot sa Panginoon sa kaniyang paningin. 

21 Ang pagkatakot sa Panginoon ay nauuna sa pagtatamo ng 
kapamahalaan: nguni't ang kagaspangan at kayabangan ay ang 
pagkawala niyaon. 

22 Mayaman man siya, marangal, o mahirap, ang kanilang 
kaluwalhatian ay ang pagkatakot sa Panginoon. 

23 Hindi marapat na hamakin ang dukha na may unawa, ni 
maginhawa na itaas ang isang makasalanang tao. 

24 Ang mga dakilang tao, at mga hukom, at mga 
makapangyarihan, ay pararangalan, gayon ma'y wala sa kanila 
ang dakila kaysa sa may takot sa Panginoon. 

25 Sa alipin na pantas, sila na malaya ay maglilingkod: at 
siyang may kaalaman ay hindi magdaramdam kapag siya ay 
binago. 

26 Huwag maging mayabang sa paggawa ng iyong negosyo, 
at huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili sa panahon ng 
iyong kabagabagan. 

27 Higit na mabuti ang nagpapagal, at sumasagana sa lahat ng 
bagay, kaysa sa nagmamalaki sa kaniyang sarili, at 
nagkukulang ng tinapay. 

28 Anak ko, luwalhatiin mo ang iyong kaluluwa sa kaamuan, 
at bigyan mo ito ng karangalan alinsunod sa dignidad nito. 

29 Sino ang magpapawalang-sala sa kanya na nagkakasala 
laban sa kanyang sariling kaluluwa? at sino ang 
magpaparangal sa humahamak sa kaniyang sariling buhay? 

30 Ang dukha ay pinarangalan dahil sa kanyang husay, at ang 
mayaman ay pinarangalan dahil sa kanyang kayamanan. 

31 Siya na pinararangalan sa kahirapan, gaano pa kaya sa mga 
kayamanan? at siya na walang puri sa kayamanan, gaano pa 
kaya sa kahirapan? 


KAPITULO 11 


1 Itinataas ng karunungan ang ulo niya na mababa, at pinaupo 
siya sa gitna ng mga dakilang tao. 

2 Huwag mong purihin ang tao dahil sa kaniyang kagandahan, 
ni kasuklaman ang tao dahil sa kanyang panlabas na anyo. 

3 Ang bubuyog ay maliit sa mga lumilipad, nguni't ang 
kaniyang bunga ay pinakapanguna sa matatamis na bagay. 

4 Huwag mong ipagmalaki ang iyong pananamit, at huwag 
mong ipagmalaki ang iyong sarili sa araw ng karangalan: 


sapagka't ang mga gawa ng Panginoon ay kamangha-mangha, 
at ang kaniyang mga gawa sa gitna ng mga tao ay nakatago. 

5 Maraming hari ang naupo sa lupa, at isa na hindi kailanman 
naisip ay nagsuot ng korona. 

6 Maraming makapangyarihang lalaki ang lubhang nahiya, at 
ang marangal ay ibinigay sa mga kamay ng ibang tao. 

7 Huwag kang manisi bago mo masuri ang katotohanan: 
unawain mo muna, at pagkatapos ay sawayin mo. 

8 Huwag kang sumagot bago mo marinig ang dahilan: ni 
pigilin ang mga tao sa gitna ng kanilang pag-uusap. 

9 Huwag makipagtalo sa bagay na wala kang kinalaman, at 
huwag umupo sa paghatol kasama ng mga makasalanan. 

10 Anak ko, huwag kang makialam sa maraming bagay: 
sapagka't kung ikaw ay makikialam ng marami, hindi ka 
magiging walang sala, at kung ikaw ay sunod ng sunod, hindi 
mo makukuha, ni hindi ka makakatakas. 

11 May isang nagpapagal, at nagsusumikap, at nagmamadali, 
at higit na nahuhuli. 

12 Muli, may isa na mabagal, at nangangailangan ng tulong, 
kulang sa kakayahan, at puspos ng kahirapan, gayon ma'y ang 
mata ng Panginoon ay tumingin sa kaniya para sa kabutihan, 
at itinaas siya mula sa kaniyang mababang kalagayan, 

13 At itinaas ang kaniyang ulo mula sa paghihirap, kaya't 
nagtaka sa kanya ang maraming nakakita. 

14 Ang kasaganaan at kahirapan, buhay at kamatayan, 
kahirapan at kayamanan, ay nagmumula sa Panginoon. 

15 Ang karunungan, kaalaman, at pagkaunawa sa kautusan ay 
sa Panginoon: ang pag-ibig, at ang daan ng mabubuting gawa, 
ay mula sa kaniya. 

16 Ang kamalian at kadiliman ay nagsimulang kasama ng 
mga makasalanan: at ang kasamaan ay tatanda sa kanila na 
nagmamapuri doon. 

17 Ang kaloob ng Panginoon ay nananatili sa mga banal, at 
ang kaniyang paglingap ay nagdudulot ng kasaganaan 
magpakailanman. 

18 May yumaman sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa 
at pagkurot, at ito ang kaniyang bahagi ng kaniyang 
gantimpala: 

19 Sapagka't kaniyang sinasabi, Ako'y nakasumpong ng 
kapahingahan, at ngayo'y kakain na palagi ng aking mga pag- 
aari, at gayon ma'y hindi niya alam kung anong oras ang 
darating sa kanya, at dapat niyang iwan ang mga bagay na 
iyon sa iba, at mamatay. 

20 Maging matatag ka sa iyong tipan, at makipagkasundo ka 
doon, at tumanda ka sa iyong trabaho. 

21 Huwag kang mamangha sa mga gawa ng mga makasalanan, 
kundi magtiwala ka sa Panginoon, at manatili sa iyong 
pagpapagal: sapagka't isang madaling bagay sa paningin ng 
Panginoon na biglang yumaman ang isang mahirap. 

22 Ang pagpapala ng Panginoon ay nasa gantimpala ng 
makadiyos, at bigla niyang pinalalago ang kanyang pagpapala. 
23 Huwag mong sabihin, Anong pakinabang ng aking 
paglilingkod? at anong mabubuting bagay ang matatamo ko 
pagkatapos? 

24 Muli, huwag sabihin, Ako ay may sapat, at nagtataglay ng 
maraming bagay, at anong kasamaan ang magkakaroon ako 
pagkatapos nito? 

25 Sa araw ng kasaganaan ay may pagkalimot sa kapighatian: 
at sa araw ng kapighatian ay wala nang alaala ng kasaganaan. 
26 Sapagkat isang madaling bagay sa Panginoon sa araw ng 
kamatayan na gantimpalaan ang isang tao ayon sa kanyang 
mga paraan. 

27 Ang kapighatian ng isang oras ay nakakalimutan ng tao 
ang kasiyahan: at sa kaniyang wakas ay malilitaw ang 
kaniyang mga gawa. 


28 Huwag humatol sa sinumang pinagpala bago siya mamatay: 


sapagka't ang tao ay makikilala sa kaniyang mga anak. 

29 Huwag ninyong ipasok ang bawa't tao sa iyong bahay: 
sapagka't ang taong magdaraya ay may maraming pagsasanay. 
30 Kung paano ang isang partrido (uri ng ibon) na kinuha at 
iniingatan sa isang hawla, gayon ang puso ng mayabang, at 
gaya ng isang espiya, nagbabantay siya sa iyong pagkahulog: 
31 Sapagka't siya'y nagbabantay, at ginagawang masama ang 
mabuti, at sa mga bagay na karapat-dapat na papuri ay 
sisisihin ka. 

32 Sa isang kislap ng apoy, isang bunton ng mga baga ay 
nagniningas: at ang makasalanang tao ay naghihintay para sa 
dugo. 

33 Mag-ingat sa isang taong masama, sapagka't siya'y 
gumagawa ng kasamaan, baka magdala siya sa iyo ng walang 
hanggang dungis. 

34 Tanggapin mo ang isang estranghero sa iyong bahay, at 
guguluhin ka niya, at iiwanan ka sa iyong sarili. 


KAPITULO 12 


] Kapag ikaw ay gagawa ng mabuti, alamin mo kung kanino 
mo ito ginagawa, at ikaw ay pasasalamatan sa iyong mga 
pakinabang. 

2 Gumawa ka ng mabuti sa taong makadiyos, at 
makakasumpong ka ng gantimpala, at kung hindi mula sa 
kanya, gayon pa man mula sa Kataas-taasan. 

3 Walang mabuting darating sa kanya na laging abala sa 
kasamaan, ni sa kanya na hindi nagbibigay ng limos. 

4 Magbigay sa taong makadiyos, at huwag tumulong sa 
makasalanan. 

5 Gumawa ka ng mabuti sa mapagkumbaba, nguni't huwag 
kang magbigay sa masama: ingatan mo ang iyong tinapay, at 
huwag mong ibigay sa kaniya, baka madaig ka niya sa 
pamamagitan nito: tatanggap ka ng dobleng kasamaan sa lahat 
ng kabutihan na iyong ginawa sa kanya. 

6 Sapagka't ang Kataastaasan ay napopoot sa mga 
makasalanan, at gaganti sa masama, at ikukulong sila laban sa 
makapangyarihang araw ng kanilang kaparusahan. 

7 Magbigay sa mabuti, at huwag tulungan ang makasalanan. 

8 Ang kaibigan ay hindi makikilala sa kasaganaan: at ang 
kaaway ay hindi maikukubli sa kahirapan. 

9 Sa kasaganaan ng isang tao ay magdadalamhati ang mga 
kaaway: nguni't sa kaniyang kagipitan ang isang kaibigan ay 
hihiwalay. 

10 Huwag kailanman magtiwala sa iyong kaaway: sapagka't 
kung paanong kinakalawang ang bakal, gayon ang kaniyang 
kasamaan. 

11 Bagama't siya ay nagpakumbaba, at yumuko, gayon ma'y 
mag-ingat ka sa kanya, at ikaw ay magiging parang nagpunas 
ng salamin, at iyong malalaman na ang kanyang kalawang ay 
hindi pa napupunas nang lubusan. 

12 Huwag mo siyang ilagay sa tabi mo, baka pagka nabagsak 
ka niya, ay tumayo siya sa iyong dako, ni hayaan siyang 
maupo sa iyong kanang kamay, at baka hangarin niyang 
maupo sa iyong upuan, at sa huli ay maalaala mo ang aking 
mga salita, at matusok doon. 

13 Sinong maaawa sa isang mang-aakit na nakagat ng ahas, o 
sa sinumang lumalapit sa mababangis na hayop? 

14 Kaya't ang pumupunta sa isang makasalanan, at 
nadungisan sa kaniyang mga kasalanan, sino ang mahahabag? 
15 Sandali siyang mananatili sa iyo, ngunit kung ikaw ay 
magsisimulang mahulog, hindi siya magtatagal. 

16 Ang kaaway ay nagsasalita ng matamis sa kaniyang mga 
labi, nguni't sa kaniyang puso ay iniisip niya kung paano ka 
ihahagis sa hukay: siya'y iiyak sa kaniyang mga mata, nguni't 


kung siya'y makasumpong ng pagkakataon, hindi siya 
mabubusog ng dugo. 

17 Kung dumating sa iyo ang kahirapan, doon mo siya unang 
mahahanap, at bagama't siya'y nagkunwaring tinutulungan ka, 
gayon ma'y kaniyang sisirain ka. 

18 Ipapailing niya ang kaniyang ulo, at ipapalakpak ang 
kaniyang mga kamay, at bubulong ng marami, at babaguhin 
ang kaniyang mukha. 


KAPITULO 13 


1 Siyang humipo sa aspalto ay madudumihan niyaon, at siya 
na may pakikisama sa isang mapagmataas na tao ay magiging 
katulad niya. 

2 Huwag mong pabigatin ang iyong sarili nang higit sa iyong 
kapangyarihan habang ikaw ay nabubuhay, at huwag kang 
makisama sa isa na lalong makapangyarihan at lalong 
mayaman kaysa sa iyo: sapagka't paanong nagkakasundo ang 
takure at ang palayok na lupa? sapagkat kung sila ay 
paghampasin, ito ay mawawasak. 

3 Ang mayaman ay gumawa ng masama, at gayon ma'y 
nananakot siya: ang dukha ay inaapi, at siya'y dapat ding 
magmakaawa. 

4 Kung ikaw ay para sa kaniyang kapakinabangan, kaniyang 
gagamitin ka: nguni't kung wala ka, ay iiwan ka niya. 

5 Kung mayroon kang anomang bagay, siya'y maninirahan sa 
iyo: 00, huhubaran ka niya, at hindi siya magsisisi. 

6 Kung siya ay nangangailangan sa iyo, kaniyang dadayain ka, 
at ngingitian ka, at ilalagay ka sa pag-asa, siya ay magsasalita 
sa iyo ng mabuti, at sasabihin, Ano ang kailangan mo? 

7 At ihihiya ka niya sa pamamagitan ng kaniyang mga 
pagkain, hanggang sa matuyo ka niya ng dalawang beses o 
tatlong beses, at sa huli ay pagtatawanan ka niya, kapag nakita 
ka niya, ay iiwan ka niya, at iiling ang kaniyang ulo sa iyo. 

8 Mag-ingat na huwag kang malinlang at mahulog sa iyong 
kagalakan. 

9 Kung anyayahan ka ng isang makapangyarihang tao, 
lumayo ka, at lalo ka pa niyang aanyayahan. 

10 Huwag mong siyang pilitin, baka ikaw ay itaboy, huwag 
kang tumayo sa malayo, baka ikaw ay makalimutan. 

11 Huwag kang magpapantay sa kaniya sa pananalita, at 
huwag kang maniwala sa kaniyang maraming salita: sapagka't 
sa maraming pakikipag-usap ay tutuksuhin ka niya, at 
ngumingiti sa iyo ay ilalabas ang iyong mga lihim: 

12 Nguni't sa kalupitan ay ihahayag niya ang iyong mga salita, 
at hindi magtitiis na saktan ka, at ilalagay ka sa bilangguan. 

13 Magmasid ka, at mag-ingat na mabuti, sapagka't ikaw ay 
lumalakad sa panganib ng iyong pagkabagsak: pagka iyong 
narinig ang mga bagay na ito, gumising ka sa iyong pagtulog. 
14 Mahalin mo ang Panginoon sa buong buhay mo, at 
tumawag ka sa kanya para sa iyong kaligtasan. 

15 Iniibig ng bawa't hayop ang kaniyang katulad, at ang 
bawa't tao ay umiibig sa kaniyang kapuwa. 

16 Ang lahat ng laman ay magkakasama ayon sa uri, at ang 
isang tao ay makikisama sa kanyang katulad. 

17 Anong pakikisama mayroon ang lobo sa tupa? gayon din 
ang makasalanan kasama ng makadiyos. 

18 Anong kasunduan ang mayroon sa pagitan ng hyena at 
isang aso? at anong kapayapaan sa pagitan ng mayaman at 
mahirap? 

19 Kung paanong ang mabangis na asno ay biktima ng leon sa 
ilang: gayon kinakain ng mayaman ang dukha. 

20 Kung paanong ang mayabang ay napopoot sa 
pagpapakumbaba: gayon ang mayaman ay nasusuklam sa 
dukha. 


21 Ang taong mayaman na nagsisimulang mabuwal ay 
itinataguyod ng kaniyang mga kaibigan: nguni't ang dukha na 
nahuhulog ay itinataboy ng kaniyang mga kaibigan. 

22 Pagka ang isang mayaman ay nabuwal, siya'y may 
maraming katulong: siya'y nagsasalita ng mga bagay na hindi 
dapat sabihin, at gayon ma'y inaaring-ganap siya ng mga tao: 
ang dukha ay nadulas, at gayon ma'y sinaway din nila siya, 
siya'y nagsalita nang matalino, at hindi magkaroon ng lugar. 
23 Pagka ang isang taong mayaman ay nagsasalita, ang bawa't 
tao ay nagpipigil ng kaniyang dila, at, tingnan mo, kung ano 
ang kaniyang sinasabi, kanilang itinataas sa mga alapaap: 
datapuwa't kung ang dukha ay magsalita, ay kanilang 
sasabihin, Sinong tao ito? at kung siya'y matisod, sila'y 
tutulong sa pagpapabagsak sa kaniya. 

24 Ang kayamanan ay mabuti sa kaniya na walang kasalanan, 
at ang karalitaan ay masama sa bibig ng masama. 

25 Ang puso ng tao ay nagbabago ng kaniyang mukha, 
maging ito ay para sa mabuti o masama: at ang masayang 
puso ay gumagawa ng masayang mukha. 

26 Ang masayang mukha ay tanda ng pusong nasa kasaganaan, 
at ang paghahanap ng mga talinghaga ay nakakapagod na 


paggawa ng isip. 
KAPITULO 14 


] Mapalad ang tao na hindi nadulas sa kaniyang bibig, at hindi 
natusok ng karamihan ng mga kasalanan. 

2 Mapalad siya na hindi hinatulan ng kaniyang konsensiya, at 
hindi nahulog mula sa kanyang pag-asa sa Panginoon. 

3 Ang kayamanan ay hindi karapat-dapat sa isang madamot na 
tao: at ano ang gagawin ng taong mainggitin sa salapi? 

4 Siya na nagiipon sa pamamagitan ng pagdaraya sa kanyang 
sariling kaluluwa ay nagiipon para sa iba, na gumugugol ng 
kanyang mga pag-aari na may kaguluhan. 

5 Siya na masama sa kanyang sarili, kanino siya magiging 
mabuti? hindi siya masisiyahan sa kanyang mga pag-aari. 

6 Walang mas masahol pa kaysa sa naiinggit sa kanyang sarili, 
at ito ay kabayaran ng kanyang kasamaan. 

7 At kung gagawa siya ng mabuti, ginagawa niya ito nang 
hindi sinasadya, at sa wakas ay ipahahayag niya ang kanyang 
kasamaan. 

8 Ang taong mainggitin ay may masamang mata, kaniyang 
itinatalikod ang kaniyang mukha, at hinahamak ang mga tao. 

9 Ang mata ng taong sakim ay hindi nasisiyahan sa kaniyang 
bahagi, at ang kasamaan ng masama ay tumutuyo sa kaniyang 
kaluluwa. 

10 Ang masamang mata ay naninibugho sa kaniyang tinapay, 
at siya'y madamot sa kaniyang hapag. 

11 Anak ko, ayon sa iyong kakayahan ay gumawa ka ng 
mabuti sa iyong sarili, at ibigay mo sa Panginoon ang 
kaniyang nararapat na handog. 

12 Alalahanin mo na ang kamatayan ay hindi magtatagal, at 
ang tipan sa libingan ay hindi ipapakita sa iyo. 

13 Gumawa ka ng mabuti sa iyong kaibigan bago ka mamatay, 
at ayon sa iyong kakayahan ay iunat mo ang iyong kamay at 
magbigay sa kanya. 

14 Huwag mong dayain ang iyong sarili sa mabuting araw, at 
huwag mong hayaang malampasan ka ng bahagi ng mabuting 
naisin. 

15 Hindi mo ba iiwan ang iyong mga paghihirap sa iba? at ang 
iyong mga pinaghirapan ay hahatiin sa pamamagitan ng 
palabunutan? 

16 Magbigay, at kumuha, at pakabanalin ang iyong kaluluwa, 
sapagka't walang naghahanap ng kasarapan sa libingan. 

17 Lahat ng laman ay naluma na parang damit: sapagka't ang 
tipan sa simula ay, Ikaw ay mamamatay sa kamatayan. 


18 Gaya ng mga berdeng dahon sa makapal na puno, ang iba 
ay nalalagas, at ang iba'y tumutubo, gayundin ang lahi ng 
laman at dugo, ang isa ay nagwawakas, at ang isa ay 
ipinanganak. 

19 Bawa't gawa ay nabubulok at natutunaw, 
manggagawa niyaon ay hahayo. 

20 Mapalad ang tao na nagbubulay-bulay ng mabubuting 
bagay sa karunungan, at nangangatuwiran ng mga banal na 
bagay sa pamamagitan ng kaniyang pagkaunawa. 

21 Siyang nagiisip ng kaniyang mga lakad sa kaniyang puso 
ay magkakaroon din ng unawa sa kaniyang mga lihim. 

22 Sumunod ka sa kaniya na parang sumusubaybay, at 
maghintay ka sa kaniyang mga daan. 

23 Siya na nanunuri sa kaniyang mga dungawan ay makikinig 
din sa kaniyang mga pintuan. 

24 Siyang nanunuluyan malapit sa kaniyang bahay ay 
maglalagay din ng isang palawit sa kaniyang mga pader. 

25 At siya'y magtatayo ng kaniyang tolda malapit sa kaniya, at 
maninirahan sa isang tuluyan na kinaroroonan ng mabubuting 
bagay. 

26 Kaniyang ilalagay ang kaniyang mga anak sa ilalim ng 
kaniyang kanlungan, at tatahan sa ilalim ng kaniyang mga 
sanga. 

27 Sa pamamagitan niya'y matatakpan siya sa init, at sa 
kaniyang kaluwalhatian ay tatahan siya. 


at ang 


KAPITULO 15 


1 Siya na natatakot sa Panginoon ay gagawa ng mabuti, at 
siya na may kaalaman sa batas ay makakamit niya. 

2 At gaya ng isang ina ay sasalubungin niya siya, at 
tatanggapin siya bilang isang asawa ng isang birhen. 

3 Siya'y papakainin niya ng tinapay ng kaunawaan, at 
bibigyan siya ng tubig ng karunungan. 

4 Siya'y mananatili sa kaniya, at hindi makikilos, at 
magtitiwala sa kanya, at hindi malilito. 

5 Itataas niya siya sa kaniyang mga kapitbahay, at sa gitna ng 
kapisanan ay ibubuka niya ang kaniyang bibig. 

6 Siya ay makakatagpo ng kagalakan at isang korona ng 
kagalakan, at kaniyang ipapamana sa kaniya ang pangalang 
walang hanggan. 

7 Nguni't hindi siya maaabot ng mga mangmang, at hindi siya 
makikita ng mga makasalanan. 

8 Sapagka't siya'y malayo sa kayabangan, at ang mga taong 
sinungaling ay hindi makaalaala sa kaniya. 

9 Ang papuri ay hindi nararapat sa bibig ng isang 
makasalanan, sapagkat hindi ito ipinadala sa kanya ng 
Panginoon. 

10 Sapagka't ang papuri ay bibigkasin sa karunungan, at ang 
Panginoon ang magpapaunlad nito. 

11 Huwag mong sabihin, Sa pamamagitan ng Panginoon ako'y 
nahulog: sapagka't hindi mo dapat gawin ang mga bagay na 
kaniyang kinapopootan. 

12 Huwag mong sabihin, Iniligaw niya ako: sapagka't hindi 
niya kailangan ang taong makasalanan. 

13 Napopoot ang Panginoon sa lahat ng kasuklamsuklam, at 
sila na natatakot sa Diyos ay hindi ito iniibig. 

14 Siya rin ang gumawa ng tao mula sa pasimula, at iniwan 
siya sa kamay ng kaniyang payo, 

15 Kung ibig mo, sundin ang mga kautusan, at magsagawa ng 
katanggap-tanggap na katapatan. 

16 Naglagay siya ng apoy at tubig sa harap mo: iunat mo ang 
iyong kamay kung anong ibig mo. 

17 Sa harap ng tao ay buhay at kamatayan, at kung anong 
magustuhan niya ay ibibigay sa kanya. 


18 Sapagka't ang karunungan ng Panginoon ay dakila, at siya 
ay makapangyarihan sa kapangyarihan, at minamasdan ang 
lahat ng bagay: 

19 At ang kaniyang mga mata ay nasa kanila na natatakot sa 
kaniya, at nalalaman niya ang bawa't gawa ng tao. 

20 Siya ay hindi nag-utos sa sinumang gumawa ng masama, 
ni hindi niya binigyan ng lisensya ang sinumang tao na 
magkasala. 


KAPITULO 16 


1] Huwag mong hangarin ang maraming anak na walang 
pakinabang, ni ikalugod man ang mga anak na masama. 

2 Bagama't sila'y dumami, huwag kang magalak sa kanila, 
maliban na ang pagkatakot sa Panginoon ay sumasa kanila. 

3 Huwag kang magtiwala sa kanilang buhay, ni igalang mo 
man ang kanilang karamihan: sapagka't ang isang matuwid ay 
maigi kay sa isang libo, at mabuti pang mamatay na walang 
anak, kaysa magkaroon ng mga masasama. 

4 Sapagka't sa pamamagitan ng isang may unawa ay pupunan 
ang bayan: nguni't ang mga angkan ng masama ay madaling 
masisira. 

5 Maraming ganyang bagay ang nakita ng aking mga mata, at 
ang aking tainga ay nakarinig ng higit pang mga bagay kaysa 
dito. 

6 Sa kapisanan ng mga masama ay magniningas ang apoy, at 
sa isang mapanghimagsik na bansa ay nagniningas ang poot. 

7 Hindi siya napatahimik sa mga matandang higante, na 
nahulog sa lakas ng kanilang kamangmangan. 

8 Hindi rin niya pinalampas ang lugar na tinirahan ni Lot, 
kundi kinapootan sila dahil sa kanilang kayabangan. 

9 Hindi siya naawa sa mga tao ng kapahamakan, na inalis 
dahil sa kanilang mga kasalanan: 

10 Ni ang anim na raang libong sundalo, na sama-samang 
natipon sa katigasan ng kanilang mga puso. 

11 At kung may isang matigas ang ulo sa gitna ng mga tao, ay 
kamangha-mangha kung siya'y makatakas na hindi 
pinarusahan: sapagka't ang awa at poot ay sumasa kaniya, siya 
ay makapangyarihang magpatawad, at magbuhos ng sama ng 
loob. 

12 Kung paanong ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila, 
gayon din naman ang kaniyang pagsaway: hinahatulan niya 
ang tao ayon sa kaniyang mga gawa. 

13 Ang makasalanan ay hindi makakatakas kasama ng 
kaniyang mga samsam: at ang pagtitiis ng banal ay hindi 
mabibigo. 

14 Gumawa ka ng paraan para sa bawat gawa ng awa: 
sapagka't ang bawat tao ay makakatagpo ng ayon sa kanyang 
mga gawa. 

15 Pinatigas ng Panginoon si Faraon, upang hindi niya siya 
makilala, upang ang kaniyang mga makapangyarihang gawa 
ay makilala sa sanglibutan. 

16 Ang kanyang awa ay hayag sa bawat nilalang, at kanyang 
inihiwalay ang kanyang liwanag mula sa kadiliman sa 
pamamagitan ng isang adamant (uri ng bato). 

17 Huwag mong sabihin, Magkukubli ako sa Panginoon: 
maaalaala ba ako ng sinoman mula sa itaas? Hindi na ako 
aalalahanin sa napakaraming tao: sapagka't ano ang aking 
kaluluwa sa napakaraming nilalang? 

18 Masdan, ang langit, at ang langit ng mga langit, ang 
kalaliman, at ang lupa, at lahat ng nariyan, ay magagalaw 
kapag siya ay dumalaw. 

19 Ang mga bundok din at ang mga pundasyon ng lupa ay 
nayayanig sa panginginig, kapag minamasdan sila ng 
Panginoon. 


20 Walang puso ang makapag-iisip ng mga bagay na ito nang 
karapat-dapat: at sinong makapaglisip ng kaniyang mga daan? 
21 Ito ay isang unos na hindi nakikita ng sinoman: sapagka't 
ang karamihan sa kaniyang mga gawa ay nakatago. 

22 Sinong makapaghahayag ng mga gawa ng kaniyang 
katarungan? o sino ang makatitiis sa kanila? sapagka't ang 
kaniyang tipan ay malayo, at ang pagsubok sa lahat ng mga 
bagay ay nasa wakas. 

23 Siyang nagkukulang ng unawa ay mag-iisip ng mga 
walang kabuluhang bagay: at ang mangmang na tao na 
nagkakamali ay nag-iisip ng mga kamangmangan. 

24 Anak ko, dinggin mo ako, at matuto ka ng kaalaman, at 
tandaan mo ang aking mga salita ng iyong puso. 

25 Ipahahayag ko ang aral nang may timbang, at ipahahayag 
ang kaniyang kaalaman nang wasto. 

26 Ang mga gawa ng Panginoon ay ginawa sa paghatol mula 
sa pasimula: at mula sa panahon na ginawa niya ang mga ito 
ay inayos niya ang mga bahagi niyaon. 

27 Kaniyang ginayakan ang kaniyang mga gawa magpakailan 
man, at nasa kaniyang kamay ang pinakamataas sa kanila sa 
lahat ng sali't saling lahi: sila'y hindi nagsisigawa, ni 
napapagod man, ni humihinto sa kanilang mga gawa. 

28 Wala sa kanila ang humahadlang sa iba, at kailanma'y 
hindi nila susuwayin ang kanyang salita. 

29 Pagkatapos nito ay tumingin ang Panginoon sa lupa, at 
pinuspos ito ng kanyang mga pagpapala. 

30 Sa lahat ng uri ng mga bagay na may buhay ay tinakpan 
niya ang mukha niyaon, at sila ay babalik doon muli. 


KAPITULO 17 


1 Nilalang ng Panginoon ang tao sa lupa, at muling binalik 
siya doon. 

2 Binigyan niya sila ng ilang araw, at maikling panahon, at 
kapangyarihan din sa mga bagay na naroroon. 

3 Binigyan niya sila ng lakas sa kanilang sarili, at ginawa sila 
ayon sa kanyang larawan, 

4 At inilagay ang takot sa tao sa lahat ng laman, at binigyan 
siya ng kapangyarihan sa mga hayop at mga ibon. 

5 Natanggap nila ang paggamit ng limang gawain ng 
Panginoon, at sa ikaanim na lugar ay binigyan niya sila ng 
pang-unawa, at sa ikapito pananalita, isang tagapagpaliwanag 
ng mga isipan nito. 

6 Payo, at isang dila, at mga mata, mga tainga, at isang puso, 
ay ibinigay niya sa kanila upang makaunawa. 

7 At sila'y pinuspos niya ng kaalaman ng pagkaunawa, at 
ipinakita sa kanila ang mabuti at masama. 

8 Itinuon niya ang kaniyang mata sa kanilang mga puso, 
upang maipakita niya sa kanila ang kadakilaan ng kaniyang 
mga gawa. 

9 Ibinigay niya sila sa kaluwalhatian sa kaniyang kagilagilalas 
na mga gawa magpakailan man, upang kanilang maipahayag 
ang kaniyang mga gawa na may pang-unawa. 

10 At pupurihin ng mga hinirang ang kanyang banal na 
pangalan. 

11 Bukod dito'y binigyan niya sila ng kaalaman, at ang 
kautusan ng buhay bilang isang mana. 

12 Siya'y gumawa ng walang hanggang tipan sa kanila, at 
ipinakita sa kanila ang kaniyang mga kahatulan. 

13 Nakita ng kanilang mga mata ang kamahalan ng kaniyang 
kaluwalhatian, at narinig ng kanilang mga tainga ang 
kaniyang maluwalhating tinig. 

14 At sinabi niya sa kanila, Mag-ingat sa lahat ng kalikuan, at 
binigyan niya ang bawat tao ng utos tungkol sa kanyang 
kapwa. 


15 Ang kanilang mga lakad ay laging nasa harap niya, at hindi 
maikukubli sa kaniyang mga mata. 

16 Bawa't tao mula sa kaniyang kabataan ay bigay sa 
kasamaan, ni hindi nila magawa sa kanilang sarili ang mga 
pusong laman bilang mabato. 

17 Sapagkat sa paghahati-hati ng mga bansa sa buong mundo 
ay naglagay siya ng isang tagapamahala sa bawat tao, ngunit 
ang Israel ay bahagi ng Panginoon: 

18 Na siya, palibhasa'y kaniyang panganay, ay inaalagaan 
niya ng disiplina, at hindi siya pinababayaan ng pagbibigay sa 
kaniya ng liwanag ng kaniyang pag-ibig. 

19 Kaya't ang lahat ng kanilang mga gawa ay parang araw sa 
harap niya, at ang kanyang mga mata ay palaging nasa 
kanilang mga lakad. 

20 Walang nalilihim sa kanya sa kanilang mga kasamaan, 
ngunit ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay nasa harap ng 
Panginoon. 

21 Datapuwa't ang Panginoon ay mapagbiyaya at nalalaman 
ang kaniyang gawa, ni hindi sila iniwan o pinabayaan, kundi 
pinatawad sila. 

22 Ang limos ng isang tao ay parang isang pantatak na 
kasama niya, at kaniyang iingatan ang mga mabubuting gawa 
ng tao na gaya ng mansanas ng mata, at magbibigay ng 
pagsisisi sa kaniyang mga anak na lalaki at babae. 

23 Pagkatapos ay babangon siya at gagantimpalaan sila, at 
ibibigay ang kanilang gantimpala sa kanilang mga ulo. 

24 Datapuwa't sa kanila na nagsisisi, ay ipinagkaloob niya sa 
kanila ang pagbabalik, at inaliw ang mga nabigo sa pagtitiis. 
25 Magbalik-loob sa Panginoon, at talikuran ang iyong mga 
kasalanan, manalangin sa harap ng kanyang mukha, at 
bawasan ang pagkakasala. 

26 Bumalik ka sa Kataastaasan, at lumayo ka sa kasamaan: 
sapagka't dadalhin ka niya mula sa kadiliman tungo sa 
liwanag ng kagalingan, at kapootan mo ng matindi ang 
kasuklamsuklam. 

27 Sinong magpupuri sa Kataastaasan sa libingan, sa halip ng 
mga nabubuhay at nagpapasalamat? 

28 Ang pasasalamat ay nawawala mula sa mga patay, na 
parang mula sa isa na wala: ang buhay at matipuno ang puso 
ay magpupuri sa Panginoon. 

29 Kay dakila ang kagandahang-loob ng Panginoon nating 
Diyos, at ang kanyang habag sa mga nagbabalik sa kanya sa 
kabanalan! 

30 Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay hindi maaaring nasa 
tao, sapagkat ang anak ng tao ay hindi imortal. 

31 Ano ang mas maliwanag kaysa sa araw? gayon ma'y ang 
liwanag nito ay nawawala, at ang laman at dugo ay mag-iisip 
ng masama. 

32 Nakikita niya ang kapangyarihan ng kaitaasan ng langit, at 
ang lahat ng tao ay lupa at abo lamang. 


KAPITULO 18 


1] Siya na nabubuhay magpakailanman ay lumikha ng lahat ng 
bagay sa pangkalahatan. 

2 Ang Panginoon lamang ang matuwid, at walang iba kundi 
siya, 

3 Na siyang namamahala sa sanglibutan sa pamamagitan ng 
palad ng kaniyang kamay, at lahat ng mga bagay ay 
sumusunod sa kaniyang kalooban: sapagka't siya ang Hari ng 
lahat, sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ay 
naghahati sa mga banal na bagay sa kanila mula sa marumi. 

4 Kanino niya binigyan ng kapangyarihang ipahayag ang 
kanyang mga gawa? at sino ang makaaalam ng kaniyang 
marangal na mga gawa? 


5 Sino ang magbibilang ng lakas ng kaniyang kamahalan? at 
sino rin ang magsasabi ng kaniyang mga kaawaan? 

6 Kung tungkol sa mga kagilagilalas na gawa ng Panginoon, 
walang aalisin sa kanila, ni anumang bagay na mailalagay sa 
kanila, ni ang kanilang lupa ay maaaring matagpuan. 

7 Kapag ang isang tao ay nakagawa, kung gayon siya ay 
magsisimula, at kapag siya ay huminto, siya ay mag- 
aalinlangan. 

8 Ano ang tao, at saan siya naglilingkod? ano ang kaniyang 
kabutihan, at ano ang kaniyang kasamaan? 

9 Ang pinakamaraming araw ng isang tao ay isang daang taon. 
10 Gaya ng isang patak ng tubig sa dagat, at isang bato kung 
ihahambing sa buhangin, gayon din ang isang libong taon 
hanggang sa mga araw ng walang hanggan. 

11 Kaya't ang Diyos ay matiyaga sa kanila, at ibinubuhos ang 
kanyang awa sa kanila. 

12 Nakita niya at naunawaan ang kanilang wakas na masama, 
kaya't pinarami niya ang kanyang pagkahabag. 

13 Ang awa ng tao ay nasa kaniyang kapuwa, nguni't ang awa 
ng Panginoon ay nasa lahat ng laman: siya'y sumasaway, at 
nag-aalaga, at nagtuturo at nagbabalik, na gaya ng isang pastol 
sa kaniyang kawan. 

14 Siya ay may awa sa kanila na tumatanggap ng disiplina, at 
nagsisihanap ng masikap sa kaniyang mga kahatulan. 

15 Anak ko, huwag mong kapintasan ang iyong mabubuting 
gawa, at huwag kang gumamit ng mga salitang di-maginhawa 
kapag ikaw ay nagbibigay ng anumang bagay. 

16 Hindi ba mapawi ng hamog ang init? kaya ang isang salita 
ay mas mahusay kaysa sa isang regalo. 

17 Narito, hindi ba ang isang salita ay higit na mabuti kaysa 
isang kaloob? ngunit kapwa ay kasama ng mapagbiyayang tao. 
18 Ang mangmang ay manunumbat ng walang kabuluhan, at 
ang kaloob ng naiinggit ay lumalamon sa mga mata. 

19 Mag-aral ka bago ka magsalita, at gumamit ng 
manggagamot o kailan man ikaw ay magkasakit. 

20 Bago ang paghatol ay siyasatin mo ang iyong sarili, at sa 
araw ng pagdalaw ay makakatagpo ka ng awa. 

21 Magpakumbaba ka bago ka magkasakit, at sa panahon ng 
mga kasalanan ay magpakita ng pagsisisi. 

22 Huwag hayaan ang anumang bagay na makahadlang sa iyo 
upang tuparin ang iyong panata sa takdang panahon, at huwag 
ipagpaliban hanggang sa kamatayan upang magbigay- 
katwiran. 

23 Bago ka manalangin, ihanda mo ang iyong sarili, at huwag 
maging gaya ng isa na tumutukso sa Panginoon. 

24 Isipin mo ang poot na darating sa wakas, at ang panahon 
ng paghihiganti, kung kailan ihihiwalay niya ang kaniyang 
mukha. 

25 Kapag ikaw ay may sapat na, alalahanin ang panahon ng 
kagutuman: at kapag ikaw ay mayaman, isipin mo ang 
kahirapan at pangangailangan. 

26 Mula sa umaga hanggang sa gabi ay nagbabago ang oras, 
at ang lahat ng mga bagay ay malapit nang matapos sa harap 
ng Panginoon. 

27 Ang pantas ay matatakot sa lahat ng bagay, at sa kaarawan 
ng pagkakasala ay mag-iingat siya sa katitisuran: nguni't ang 
mangmang ay hindi nagmamasid ng panahon. 

28 Bawa't taong may unawa ay nakakaalam ng karunungan, at 
papuri sa kaniya na nakasumpong sa kaniya. 

29 Silang may unawa sa mga pananalita ay naging pantas din 
naman, at nagbuhos ng mga marangal na talinghaga. 

30 Huwag kang sumunod sa iyong mga pita, kundi pigilin mo 
ang iyong sarili sa iyong mga pita. 

31 Kung ibibigay mo sa iyong kaluluwa ang mga nasa na 
nakalulugod sa kanya, gagawin ka niyang katatawanan sa 
iyong mga kaaway na naninira sa iyo. 


32 Huwag kang malugod sa labis na kagalakan, ni matali sa 
halaga nito. 

33 Huwag kang maging pulubi sa pamamagitan ng piging sa 
paghiram, samantalang ikaw ay walang anuman sa iyong 
supot: sapagka't ikaw ay mag-aabang sa iyong sariling buhay, 
at ikaw ay pag-uusapan. 


KAPITULO 19 


1 Ang taong nagpapagal na nalalasing ay hindi yayaman: at 
siyang humahamak sa maliliit na bagay ay mabubuwal nang 
paunti-unti. 

2 Ang alak at mga babae ay magpapaligaw sa mga taong may 
unawa: at siyang nakikisama sa mga pokpok ay magiging 
walang hiya. 

3 Mamanahin siya ng mga gamu-gamo at mga uod, at kukunin 
ang matapang na tao. 

4 Siya na nagmamadaling magbigay ng kredito ay walang 
kabuluhan, at siya na nagkakasala ay nagkakasala laban sa 
kanyang sariling kaluluwa. 

5 Sinomang nalulugod sa kasamaan ay hahatulan: nguni't ang 
sumasalungat sa kalayawan ay kinokoronahan ang kaniyang 
buhay. 

6 Siya na makapagpupuno sa kaniyang dila ay mabubuhay na 
walang pagtatalo, at siya na napopoot sa daldal ay 
magkakaroon ng kaunting kasamaan. 

7 Huwag mong isalaysay sa iba ang sinabi sa iyo, at ikaw ay 
hindi kailanman lalala. 

8 Maging ito ay sa kaibigan o kaaway, huwag magsalita 
tungkol sa buhay ng ibang tao, at kung magagawa mo nang 
walang pagkakasala, huwag mong ihayag ang mga ito. 

9 Sapagkat dininig ka niya at inobserbahan, at pagdating ng 
panahon ay kapopootan ka niya. 

10 Kung nakarinig ka ng isang salita, hayaan mo itong 
mamatay na kasama mo, at maging matapang, hindi ka 
sasabog. 

11] Ang mangmang ay nagdurusa sa isang salita, gaya ng 
babae sa panganganak ng bata. 

12 Gaya ng palaso na tumutusok sa hita ng tao, gayon ang 
salita sa loob ng tiyan ng mangmang. 

13 Payuhan mo ang isang kaibigan, marahil ay hindi niya 
ginawa: at kung ginawa niya, ay huwag na niyang gawin. 

14 Payuhan mo ang iyong kaibigan, marahil ay hindi niya 
sinabi: at kung mayroon man, ay huwag na niyang sasalitain 
muli. 

15 Payuhan mo ang isang kaibigan: sapagka't kadalasan ito ay 
paninirang-puri, at huwag mong paniwalaan ang bawa't 
kuwento. 

16 May nadudulas sa kaniyang pananalita, nguni't hindi sa 
kaniyang puso, at sino siya na hindi nagkasala ng kaniyang 
dila? 

17 Payuhan mo ang iyong kapwa bago mo siya pagbabantaan, 
at hindi nagagalit, bigyan ng lugar ang batas ng Kataastaasan. 
18 Ang pagkatakot sa Panginoon ang unang hakbang na 
tinatanggap niya, at ang karunungan ay nagtatamo ng kanyang 
pag-ibig. 

19 Ang kaalaman sa mga utos ng Panginoon ay ang doktrina 
ng buhay: at ang mga gumagawa ng mga bagay na 
nakalulugod sa kaniya ay tatanggap ng bunga ng puno ng 
kawalang-kamatayan. 

20 Ang pagkatakot sa Panginoon ay lahat ng karunungan, at 
sa lahat ng karunungan ay ang pagsasagawa ng batas, at ang 
kaalaman ng kanyang makapangyarihan sa lahat. 

21 Kung ang isang alipin ay magsabi sa kaniyang panginoon, 
Hindi ko gagawin ang ayon sa iyong ikalulugod, bagama't 


pagkatapos ay gawin niya ito, ginagalit niya ang nag-aalaga sa 
kaniya. 

22 Ang kaalaman ng kasamaan ay hindi karunungan, ni ang 
payo man ng mga makasalanan ay karunungan. 

23 May kasamaan, at siya ring karumal-dumal, at may hangal 
na kulang sa karunungan. 

24 Siya na may maliit na unawa, at natatakot sa Dios, ay 
maigi kay sa may maraming karunungan, at lumalabag sa 
kautusan ng Kataastaasan. 

25 May isang katangi-tanging dayaan, at ang gayon ay hindi 
makatarungan, at mayroong isang lumiliko upang ipakita ang 
kahatulan, at may isang pantas na tao na humahatol. 

26 May masamang tao na malungkot na ibinaba ang kanyang 
ulo, ngunit sa loob-loob niya ay puno ng panlilinlang, 

27 Ibinaba niya ang kaniyang mukha, at ginagawang parang 
hindi niya narinig: kung saan siya'y hindi nakikilala, ay 
gagawa siya sa iyo ng kapahamakan bago mo namamalayan. 
28 At kung dahil sa kawalan ng kapangyarihan ay 
nahahadlangan siyang magkasala, gayon ma'y kapag 
nakasumpong siya ng pagkakataon ay gagawa siya ng 
masama. 

29 Ang tao ay makikilala sa pamamagitan ng kaniyang anyo, 
at ang may unawa sa kaniyang mukha, pagka iyong 
nakasalubong siya. 

30 Ang pananamit ng isang tao, at labis na pagtawa, at 
paglakad, ay nagpapakita kung ano siya. 


KAPITULO 20 


] May isang saway na hindi maganda: muli, may isang tao na 
nagpipigil ng kaniyang dila, at siya ay pantas. 

2 Lalong maigi ang sawayin, kay sa magalit ng lihim: at 
siyang nagpapahayag ng kaniyang kasalanan ay maililigtas sa 
kapahamakan. 

3 Kaybuti nga, kung ikaw ay sinaway, na magpakita ng 
pagsisisi! sapagka't sa gayon ikaw ay makakatakas sa 
sinasadyang kasalanan. 

4 Gaya ng pagnanasa ng isang eunuch na galawin ang isang 
birhen, gayon siya na gumagawa ng kahatulan na may 
karahasan. 

5 May isa na tumahimik, at nasusumpungang pantas: at ang 
iba sa pamamagitan ng maraming daldal ay kagagalitan. 

6 Ang isang tao ay nagpipigil ng kaniyang dila, sapagka't wala 
siyang masagot: at ang iba'y tumatahimik, na nalalaman ang 
kaniyang panahon. 

7 Ang pantas na tao ay pipigilan ang kaniyang dila hanggang 
sa makakita siya ng pagkakataon: nguni't ang madaldal at ang 
mangmang ay hindi namimili ng panahon. 

8 Siya na gumagamit ng maraming salita ay kapopootan, at 
siya na kumuha sa kanyang sarili ng kapamahalaan doon ay 
kapopootan. 

9 May isang makasalanan na may mabuting tagumpay sa 
masasamang bagay, at may pakinabang na nagiging kawalan. 
10 May kaloob na hindi mo mapapakinabangan, at may 
kaloob na doble ang kabayaran. 

11 May pagkahamak dahil sa kaluwalhatian, at mayroong 
nagtaas ng kanyang ulo mula sa mababang kalagayan. 

12 May bumibili ng marami para sa kaunti, at binabayaran ito 
ng makapito. 

13 Ang pantas na tao sa pamamagitan ng kaniyang mga salita 
ay libigin: nguni't ang mga biyaya ng mga mangmang ay 
mabubuhos. 

14 Ang kaloob ng mangmang ay hindi makabubuti sa iyo 
kapag mayroon ka, ni sa mainggitin dahil sa kaniyang 
pangangailangan: sapagka't siya'y tumitingin na makatanggap 
ng maraming bagay para sa isa. 


15 Siya ay nagbibigay ng kaunti, at nanunumbat ng marami, 
ibinubuka niya ang kaniyang bibig na parang sumisigaw, 
ngayon ay nagpapahiram siya, at bukas ay hihingin niya ito 
muli: ang ganyan ay kapopootan ng Dios at ng tao. 

16 Sinasabi ng mangmang, Wala akong mga kaibigan, wala 
akong pasasalamat sa lahat ng aking mabubuting gawa, at 
silang nagsisikain ng aking tinapay ay nagsasalita ng masama 
tungkol sa akin. 

17 Gaano kadalas, at kung gaano karami ang tatawanan siya 
sa paghamak! sapagkat hindi niya alam nang wasto kung ano 
ang dapat na magkaroon, at lahat ng ito ay isa sa kanya na 
para bang wala siya nito. 

18 Ang madulas sa simento ay maigi kay sa madulas sa dila: 
kaya't ang pagkahulog ng masama ay dumarating na madali. 
19 Ang isang hindi napapanahong kuwento ay palaging nasa 
bibig ng hindi matalino. 

20 Ang matalinong hatol ay itatakwil pagka ito ay lumalabas 
sa bibig ng mangmang, sapagka't hindi niya ito sasalitain sa 
takdang panahon. 

21 May nahahadlang sa pagkakasala dahil sa kakulangan: 

at pagka siya'y nagpapahinga, siya'y hindi 

mababagabag. 

22 May sumisira ng kaniyang sariling kaluluwa sa 
pamamagitan ng kahihiyan, at sa pamamagitan ng pagtanggap 
sa mga tao ay ibinabagsak ang kaniyang sarili. 

23 Mayroong dahil sa kahihiyan ay nangangako sa kaniyang 
kaibigan, at ginagawa siyang kaaway para sa wala. 

24 Ang kasinungalingan ay karumaldumal na bahid sa isang 
tao, gayon ma'y laging nasa bibig ng hindi tinuruan. 

25 Ang magnanakaw ay maigi kay sa taong sanay 
magsinungaling: nguni't silang dalawa ay magkakaroon ng 
kapahamakan sa mana. 

26 Ang disposisyon ng sinungaling ay walang puri, at ang 
kanyang kahihiyan ay laging nasa kanya. 

27 Ang pantas ay mapaparangalan sa pamamagitan ng 
kaniyang mga salita: at siyang may unawa ay magpapalugod 
sa mga dakilang tao. 

28 Siyang nagbubukid ng kaniyang lupain ay dadami ang 
kaniyang bunton: at siyang nakalulugod sa mga dakilang tao 
ay magkakamit ng kapatawaran sa kasamaan. 

29 Ang mga regalo at mga kaloob ay nagbubulag sa mga mata 
ng pantas, at itinitikom ang kaniyang bibig para hindi siya 
magsaway. 

30 Karunungan na nakatago, at kayamanan na nakaimbak, 
anong pakinabang sa kanilang dalawa? 

31 Maigi ang nagkukubli ng kaniyang kamangmangan kaysa 
sa taong nagkukubli ng kaniyang karunungan. 

32 Ang kinakailangang pagtitiis sa paghahanap sa Panginoon 
ay mas mabuti kaysa sa namumuno sa kanyang buhay nang 
walang gabay. 


KAPITULO 21 


] Anak ko, nagkasala ka ba? huwag mo nang gawin, kundi 
humingi ng kapatawaran sa iyong mga dating kasalanan. 

2 Tumakas ka sa kasalanan na parang sa mukha ng ahas: 
sapagka't kung lalapit ka rito, kakagatin ka nito: ang mga 
ngipin niyaon ay parang mga ngipin ng leon, na pumapatay ng 
mga kaluluwa ng mga tao. 

3 Lahat ng kasamaan ay parang tabak na may dalawang talim, 
ang mga sugat niyaon ay hindi magagamot. 

4 Ang mangilabot at gumawa ng masama ay magwawasak ng 
kayamanan: sa gayo'y ang bahay ng mga mayabang na tao ay 
masisira. 


5 Ang panalangin na mula sa bibig ng dukha ay umaabot 
hanggang sa mga tainga ng Diyos, at ang kanyang kahatulan 
ay dumarating na madali. 

6 Siyang napopoot na sawayin ay nasa daan ng mga 
makasalanan: nguni't siyang natatakot sa Panginoon ay 
magsisi sa kaniyang puso. 

7 Ang taong magaling magsalita ay kilala sa malayo at 
malapit, ngunit ang taong may unawa ay nakakaalam kung 
siya ay nadudulas. 

8 Ang nagtatayo ng kaniyang bahay sa salapi ng ibang tao ay 
gaya ng nag-iipon ng mga bato para sa libingan ng kaniyang 
libing. 

9 Ang kapisanan ng masama ay parang hila na nakabalot: at 
ang wakas nila ay ningas ng apoy upang lipulin sila. 

10 Ang daan ng mga makasalanan ay ginawang malinaw sa 
pamamagitan ng mga bato, ngunit sa dulo niyaon ay ang 
hukay ng impiyerno. 

11 Ang nagiingat ng kautusan ng Panginoon ay nakakakuha 
ng pagkaunawa niyaon: at ang kasakdalan ng pagkatakot sa 
Panginoon ay karunungan. 

12 Ang hindi pantas ay hindi magpapaturo: nguni't may 
karunungan na nagpaparami ng kapaitan. 

13 Ang kaalaman ng pantas ay sasagana na parang baha: at 
ang kaniyang payo ay parang dalisay na bukal ng buhay. 

14 Ang mga panloob na bahagi ng mangmang ay parang 
basag na sisidlan, at hindi siya magtataglay ng kaalaman 
habang siya'y nabubuhay. 

15 Kung ang isang bihasang tao ay makarinig ng matalinong 
salita, kaniyang pupurihin ito, at dagdagan pa: nguni't 
pagkarinig ng isang walang unawa, ay hindi nakalulugod sa 
kaniya, at kaniyang itinatapon sa kaniyang likuran. 

16 Ang pagsasalita ng mangmang ay parang pasan sa daan: 
nguni't ang biyaya ay masusumpungan sa mga labi ng pantas. 
17 Sila'y nagtatanong sa bibig ng pantas sa kapisanan, at 
kanilang pagbubulay-bulayin ang kaniyang mga salita sa 
kanilang puso. 

18 Kung paano ang bahay na nawasak, gayon ang karunungan 
sa mangmang: at ang kaalaman ng mangmang ay gaya ng 
pagsasalita na walang saysay. 

19 Ang turo sa mga mangmang ay gaya ng mga tanikala sa 
mga paa, at parang mga posas sa kanang kamay. 

20 Ang mangmang ay nagtataas ng kaniyang tinig sa pagtawa, 
nguni't ang pantas na tao ay kakaunti ang ngiti. 

21 Ang pagkatuto ay para sa isang matalinong tao na parang 
palamuting ginto, at parang pulseras sa kanyang kanang braso. 
22 Ang paa ng taong hangal ay madaling nasa bahay ng 
kaniyang kapuwa: nguni't ang taong may karanasan ay 
nahihiya sa kaniya. 

23 Ang mangmang ay sisilip sa pintuan ng bahay: nguni't ang 
naturuan ay tatayo sa labas. 

24 Kawalang-galang ng tao ang makinig sa pintuan: nguni't 
ang pantas ay magdadalamhati sa kahihiyan. 

25 Ang mga labi ng mga madaldal ay magsasabi ng mga 
bagay na hindi nauukol sa kanila: nguni't ang mga salita ng 
may unawa ay tinitimbang sa timbangan. 

26 Ang puso ng mga mangmang ay nasa kanilang bibig: 
nguni't ang bibig ng pantas ay nasa kanilang puso. 

27 Kapag sinumpa ng masama si Satanas, sinusumpa niya ang 
sarili niyang kaluluwa. 

28 Ang bumubulong ay nagpaparumi sa kaniyang sariling 
kaluluwa, at kinapopootan saan man siya tumatahan. 


KAPITULO 22 


] Ang isang tamad na tao ay inihahalintulad sa isang 
maruming bato, at bawat isa ay susutsot sa kanya sa kanyang 
kahihiyan. 

2 Ang tamad na tao ay inihahalintulad sa dumi ng tae: bawat 
tao na kumukuha nito ay papagpag ng kamay. 

3 Ang lalaking pinalaki ng masama ay kahihiyan ng kaniyang 
ama: at ang isang mangmang na anak na babae ay ipinanganak 
sa kaniyang kawalan. 

4 Ang pantas na anak na babae ay magdadala ng mana sa 
kaniyang asawa: nguni't ang namumuhay ng di tapat ay 
kabigatan ng kaniyang ama. 

5 Siya na matapang ay humahamak sa kaniyang ama at sa 
kaniyang asawa, nguni't kapuwa nila siya hahamakin. 

6 Ang salaysay na hindi napapanahon ay parang musika sa 
pagdadalamhati: nguni't ang mga hampas at pagtutuwid ng 
karunungan ay laging napapanahon. 

7 Sinomang nagtuturo sa mangmang ay gaya ng nagdidikit ng 
mga bubog, at gaya ng gumigising sa mahimbing na 
pagkakatulog. 

8 Siyang nagkukuwento sa isang mangmang ay nagsasalita sa 
isa sa pagkaidlip: pagka siya'y nagsaysay ng kaniyang 
kuwento, kaniyang sasabihin, Ano ang nangyayari? 

9 Kung ang mga anak ay namumuhay nang tapat, at may mga 
pag-aari, kanilang tatakpan ang kasamaan ng kanilang mga 
magulang. 

10 Ngunit ang mga bata, sa pagiging mayabang, sa 
pamamagitan ng paghamak at kawalan ng pag-aalaga ay 
nabahiran ang karangalan ng kanilang mga kamag-anak. 

11 Iyakan ninyo ang patay, sapagka't siya'y nawalan ng 
liwanag: at iyakan ninyo ang mangmang, sapagka't siya'y 
kulang ng unawa: umiyak kayo ng kaunti para sa patay, 
sapagka't siya ay nasa kapahingahan: nguni't ang buhay ng 
hangal ay lalong masama kaysa sa kamatayan. 

12 Pitong araw na itinatangis ng mga tao ang patay, ngunit 
para sa isang hangal at isang taong masama sa lahat ng mga 
araw ng kanyang buhay. 

13 Huwag kang magsalita ng marami sa isang mangmang, at 
huwag kang lumapit sa kaniya na walang unawa: mag-ingat 
ka sa kaniya, baka ikaw ay magkaroon ng kabagabagan, at 
kailanma'y hindi ka madungisan ng kaniyang mga kalokohan: 
lumayo ka sa kaniya, at ikaw ay makakasumpong ng 
kapahingahan, at kailanma'y hindi mabalisa sa kabaliwan. 

14 Ano ang mas mabigat kaysa tingga? at ano ang pangalan 
niyaon, kundi isang mangmang? 

15 Ang buhangin, at asin, at isang limpak-limpak na bakal, ay 
madaling dalhin, kaysa sa taong walang unawa. 

16 Kung paanong ang kahoy na nabibigkis sa isang gusali ay 
hindi mabubuwal ng pagyanig: gayon ang puso na natatag sa 
pamamagitan ng payo ay hindi matatakot anomang oras. 

17 Ang pusong nag-iisip ng kaunawaan ay gaya ng 
magandang palitada sa dingding ng isang galeriya. 

18 Ang mga poste sa mataas na dako ay hindi kailanman 
tatayo laban sa hangin: kaya't ang takot na puso sa pag-iisip 
ng mangmang ay hindi makatatayo laban sa anumang takot. 

19 Siyang tumutusok ng mata ay magpapatulo ng mga luha: at 
siyang tumutusok sa puso ay magpapakita ng kaniyang 
kaalaman. 

20 Sinomang naghahagis ng bato sa mga ibon ay 
magpapatakot sa kanila: at siyang sumasaway sa kaniyang 
kaibigan ay sumisira ng pagkakaibigan. 

21 Bagaman ikaw ay bumunot ng tabak sa iyong kaibigan, 
gayon ma'y huwag kang mawalan ng pag-asa: sapagka't 
maaaring may pagbabalik sa lingap. 


22 Kung ibinuka mo ang iyong bibig laban sa iyong kaibigan, 
huwag kang matakot, sapagka't maaaring magkaroon ng 
pagkakasundo: maliban sa pagsumbat, o pagmamataas, o 
pagsisiwalat ng mga lihim, o isang taksil na sugat: sapagka't 
dahil sa mga bagay na ito ang bawa't kaibigan ay lalayo. 

23 Maging tapat ka sa iyong kapuwa sa kaniyang karalitaan, 
upang ikaw ay magalak sa kaniyang kasaganaan: manatili 
kang matatag sa kaniya sa panahon ng kaniyang kabagabagan, 
upang ikaw ay maging tagapagmana na kasama niya sa 
kaniyang mana: sapagka't ang masamang kalagayan ay hindi 
laging hinahamak: ni ang mayaman na mangmang na hangaan. 
24 Kung paanong ang singaw at usok ng hurno ay nauuna sa 
apoy, gayon din ang panglalait bago ang dugo. 

25 Hindi ako mahihiyang ipagtanggol ang isang kaibigan, ni 
hindi ko itatago ang sarili ko sa kanya. 

26 At kung mangyari sa akin ang anomang kasamaan sa 
pamamagitan niya, ang bawa't makakarinig ay mag-iingat sa 
kaniya. 

27 Sinong maglalagay ng bantay sa harap ng aking bibig, at 
ng tatak ng karunungan sa aking mga labi, upang hindi ako 
biglang mabuwal sa kanila, at upang hindi ako mawasak ng 
aking dila? 


KAPITULO 23 


1 O Panginoon, Ama at Gobernador sa buong buhay ko, 
huwag mo akong ipaubaya sa kanilang mga payo, at huwag 
mo akong hayaang mahulog sa kanila. 

2 Sinong maglalagay ng mga latigo sa aking mga pagiisip, at 
ng disiplina ng karunungan sa aking puso? upang hindi nila 
ako palampasin dahil sa aking mga kamangmangan, at sa 
aking mga kasalanan: 

3 Baka lumaki ang aking mga kamangmangan, at ang aking 
mga kasalanan ay sumagana sa aking pagkawasak, at ako ay 
bumagsak sa harap ng aking mga kalaban, at ang aking 
kaaway ay magalak sa akin, na ang pag-asa ay malayo sa 
iyong awa. 

4 O Panginoon, Ama at Diyos ng aking buhay, huwag mo 
akong bigyan ng mapagmataas na tingin, ngunit italikod mo 
ang iyong mga lingkod palagi mula sa mayabang na pag-iisip. 
5 Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhang pag-asa at 
pagnanasa, at iyong itataas siya na laging nagnanais na 
maglingkod sa iyo. 

6 Huwag ang kasakiman ng tiyan o ang pita ng laman ang 
humawak sa akin, at huwag mong ibigay sa akin ang iyong 
lingkod sa isang walang galang na pag-iisip. 

7 Dinggin ninyo, Oh mga anak, ang disiplina ng bibig: siyang 
naglingat nito ay hindi madadala kailan man sa kaniyang mga 
labi. 

8 Ang makasalanan ay maiiwan sa kaniyang kamangmangan: 
kapuwa ang nagsasalita ng masama at ang mayabang ay 
mabubuwal doon. 

9 Huwag mong sanayin ang iyong bibig sa pagmumura, ni 
gamitin ang iyong sarili sa pagpapangalan sa Banal. 

10 Sapagka't kung paanong ang alipin na patuloy na 
hinahampas ay hindi mawawalan ng asul na marka: gayon ang 
sumusumpa at patuloy na nagpapangalan sa Diyos ay hindi 
magiging walang kapintasan. 

11 Ang taong gumagamit ng labis na pagmumura ay 
mapupuno ng kasamaan, at ang salot ay hindi hihiwalay 
kailan man sa kaniyang bahay: kung siya'y magkasala, ang 
kaniyang kasalanan ay mapapasa kaniya: at kung hindi niya 
kinikilala ang kaniyang kasalanan, siya'y gagawa ng dobleng 
pagkakasala: at kung siya ay sumumpa ng walang kabuluhan, 
hindi siya magiging walang kasalanan, ngunit ang kanyang 
bahay ay mapupuno ng mga kapahamakan. 


12 May isang salita na nadadamitan ng kamatayan: 
ipagkaloob nawa ng Dios na hindi masumpungan sa mana ni 
Jacob, sapagka't ang lahat ng gayong bagay ay magiging 
malayo sa makadiyos, at hindi sila lulubog sa kanilang mga 
kasalanan. 

13 Huwag mong gamitin ang iyong bibig sa walang pag- 
aalinlangang pagmumura, sapagkat naroon ang salita ng 
kasalanan. 

14 Alalahanin mo ang iyong ama at ang iyong ina, pagka ikaw 
ay nauupo sa gitna ng mga dakilang tao. Huwag kang 
makalimot sa harap nila, at sa gayon ikaw sa iyong kaugalian 
ay maging isang mangmang, at iyong hilingin na nawa'y hindi 
ka ipinanganak, at iyong sumpain ang araw ng iyong 
kapanganakan. 

15 Ang taong sanay sa mga masasakit na salita ay hindi 
magbabago sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. 

16 Dalawang uri ng tao ang nagpaparami ng kasalanan, at ang 
ikatlo ay magdadala ng poot: ang mainit na pag-iisip ay gaya 
ng nagniningas na apoy, hindi kailanman mapapatay 
hanggang sa ito ay maubos: ang isang mapakiapid sa katawan 
ng kanyang laman ay hindi titigil hanggang sa masunog niya 
ang isang apoy. 

17 Lahat ng tinapay ay matamis sa isang nakikipagtalik sa 
mga pokpok, hindi siya aalis hanggang sa siya'y mamatay. 

18 Ang isang tao na sumisira ng kasalan, na nagsasabi ng 
ganito sa kaniyang puso, Sino ang nakakakita sa akin? 
Naliligiran ako ng kadiliman, tinatakpan ako ng mga pader, at 
walang nakakakita sa akin, ano ang kailangan kong katakutan? 
hindi aalalahanin ng Kataastaasan ang aking mga kasalanan: 
19 Ang gayong tao ay natatakot lamang sa mga mata ng mga 
tao, at hindi nakakaalam na ang mga mata ng Panginoon ay 
sampung libong beses na mas maliwanag kaysa sa araw, na 
minamasdan ang lahat ng paraan ng mga tao, at kinokonsidera 
ang mga pinakalihim na bahagi. 

20 Alam niya ang lahat ng bagay bago pa man sila nilikha, 
gayon din pagkatapos na sila'y maging sakdal ay tiningnan 
niya silang lahat. 

21 Ang taong ito ay parurusahan sa mga lansangan ng lungsod, 
at kung saan hindi niya pinaghihinalaan siya ay dadalhin. 

22 Ganito rin ang mangyayari sa babae na iniwan ang 
kaniyang asawa, at nagdadala ng tagapagmana sa iba. 

23 Sapagka't una, sinuway niya ang batas ng Kataas-taasan, at 
ikalawa, siya ay nagkasala laban sa kanyang sariling asawa, at 
pangatlo, siya ay nagpakapokpok sa pangangalunya, at 
nagdala ng mga anak sa ibang lalaki. 

24 Siya ay dadalhin sa kapisanan, at pag-uusisain ang 
kaniyang mga anak. 

25 Ang kaniyang mga anak ay hindi mag-uugat, at ang 
kaniyang mga sanga ay hindi magbubunga. 

26 Iiwan niya ang kanyang alaala upang sumpain, at ang 
kanyang kahihiyan ay hindi mapapawi. 

27 At sila na natitira ay malalaman na walang mas mabuti 
kaysa sa pagkatakot sa Panginoon, at na walang mas matamis 
kaysa sa pag-iingat sa mga kautusan ng Panginoon. 

28 Dakilang kaluwalhatian ang pagsunod sa Panginoon, at ang 
pagtanggap niya ay mahabang buhay. 


KAPITULO 24 


1 Pupurihin ng karunungan ang kaniyang sarili, at luluwalhati 
sa gitna ng kaniyang bayan. 

2 Sa kapisanan ng Kataastaasan ay ibubuka niya ang kaniyang 
bibig, at magtatagumpay sa harap ng kaniyang kapangyarihan. 
3 Ako ay lumabas sa bibig ng Kataastaasan, at tinakpan ko 
ang lupa na parang ulap. 


4 Ako'y tumahan sa matataas na dako, at ang aking luklukan 
ay nasa isang maulap na haligi. 

5 Ako lamang ang lumibot sa palibot ng langit, at lumakad sa 
ilalim ng kalaliman. 

6 Sa mga alon ng dagat at sa buong lupa, at sa bawat tao at 
bansa, nakakuha ako ng pag-aari. 

7 Sa lahat ng ito ay naghanap ako ng kapahingahan: at sa 
kaninong mana ako tatahan? 

8 Kaya't ang Lumikha ng lahat ng mga bagay ay nagbigay sa 
akin ng isang utos, at siya na gumawa sa akin ay pinagpahinga 
ang aking tabernakulo, at nagsabi, Nawa'y mapasa kay Jacob 
ang iyong tahanan, at ang iyong mana sa Israel. 

9 Nilikha niya ako mula sa simula bago pa ang mundo, at 
hinding-hindi ako mabibigo. 

10 Sa banal na tabernakulo ay naglingkod ako sa harap niya, 
at ako ay natatag sa Sion. 

11 Gayon din naman sa bayang minamahal ay binigyan niya 
ako ng kapahingahan, at nasa Jerusalem ang aking 
kapangyarihan. 

12 At ako ay nag-ugat sa isang marangal na tao, maging sa 
bahagi ng pamana ng Panginoon. 

13 Ako'y nataas na parang sedro sa Libanus, at parang sipres 
sa mga bundok ng Hermon. 

14 Ako'y nataas na parang puno ng palma sa En-gaddi, at 
gaya ng halamang rosas sa Jerico, gaya ng magandang puno 
ng olibo sa maligayang parang, at lumaki akong parang puno 
ng plane sa tabi ng tubig. 

15 Nagbigay ako ng masarap na amoy na parang kanela at 
aspalathus, at nagbunga ako ng masarap na amoy na parang 
pinakamasarap na mira, gaya ng galbanum, at onix, at 
matamis na storax, at gaya ng usok ng kamangyan sa 
tabernakulo. 

16 Gaya ng puno ng turpentine ay iniunat ko ang aking mga 
sanga, at ang aking mga sanga ay mga sanga ng karangalan at 
biyaya. 

17 Kung paanong ang puno ng ubas ay naglalabas ako ng 
masarap na amoy, at ang aking mga bulaklak ay bunga ng 
karangalan at kayamanan. 

18 Ako ang ina ng magandang pag-ibig, at takot, at kaalaman, 
at banal na pag-asa: ako nga, bilang walang hanggan, ay 
ibinigay sa lahat ng aking mga anak na pinangalanan niya. 

19 Lumapit sa akin, kayong lahat na nagnanais sa akin, at 
punuin ninyo ang inyong sarili ng aking mga bunga. 

20 Sapagka't ang aking alaala ay matamis kay sa pulot, at ang 
aking mana kay sa pulot-pukyutan. 

21 Ang kumakain sa akin ay hindi magugutom, at ang 
umiinom sa akin ay hindi mauuhaw. 

22 Siya na sumusunod sa akin ay hindi kailanman malilito, at 
sila na gumagawa sa pamamagitan ko ay hindi gagawa ng 
mali. 

23 Ang lahat ng mga bagay na ito ay ang aklat ng tipan ng 
Kataastaasang Dios, sa makatuwid baga'y ang kautusan na 
iniutos ni Moises na pinakamana sa mga kongregasyon ni 
Jacob. 

24 Huwag mawalan ng lakas sa Panginoon, upang kayo'y 
mapatibay niya, ay dumikit kayo sa kaniya: sapagka't ang 
Panginoong Makapangyarihan sa lahat ay Dios lamang, at 
liban sa kaniya ay walang ibang Tagapagligtas. 

25 Pinuno niya ang lahat ng bagay ng kanyang karunungan, 
gaya ng Phison at Tigris sa panahon ng mga bagong bunga. 

26 Kaniyang pinasagana ang unawa na gaya ng Fuphrates, at 
gaya ng Jordan sa panahon ng pag-aani. 

27 Pinapakita niya ang aral ng kaalaman na parang liwanag, at 
gaya ng Geon sa panahon ng pag-aani. 

28 Hindi siya nakilala ng unang lalaki ng lubos: hindi na siya 
mahahanap ng huli. 


29 Sapagka't ang kaniyang mga pagiisip ay higit kay sa dagat, 
at ang kaniyang mga payo ay lalong malalim kay sa malaking 
kalaliman. 

30 Ako naman ay lumabas na parang batis mula sa ilog, at 
gaya ng agos sa isang halamanan. 

31 Aking sinabi, Aking didiligin ang aking pinakamabuting 
halamanan, at aking didiligin ng sagana ang aking higaan: at, 
narito, ang aking batis ay naging isang ilog, at ang aking ilog 
ay naging isang dagat. 

32 Aking pasisilangin pa ang aral na parang umaga, at 
ipapadala ko ang kaniyang liwanag sa malayo. 

33 Ibubuhos ko pa ang doktrina bilang hula, at iiwan ko ito sa 
lahat ng panahon magpakailanman. 

34 Masdan na hindi ako nagsumikap para sa aking sarili 
lamang, kundi para sa lahat ng naghahangad ng karunungan. 


KAPITULO 25 


1 Sa tatlong bagay ako ay pinaganda, at tumayong maganda sa 
harap ng Diyos at ng mga tao: ang pagkakaisa ng 
magkakapatid, ang pag-ibig sa kapuwa, ang lalaki at isang 
asawang nagkakasundo. 

2 Tatlong uri ng mga tao ang kinasusuklaman ng aking 
kaluluwa, at ako'y lubhang nasaktan sa kanilang buhay: isang 
dukha na mayabang, isang mayaman na sinungaling, at isang 
matandang mangangalunya. 

3 Kung wala kang natipon sa iyong kabataan, paano ka 
makakasumpong ng anuman sa iyong edad? 

4 O anong magandang bagay ang kahatulan para sa mga uban, 
at para sa mga sinaunang tao na makaalam ng payo! 

5 O kay ganda ng karunungan ng matatanda, at pagkaunawa at 
payo sa mga taong may karangalan. 

6 Maraming karanasan ang korona ng matatanda, at ang 
pagkatakot sa Diyos ang kanilang kaluwalhatian. 

7 May siyam na bagay na aking hinatulan sa aking puso na 
masaya, at ang ikasangpung bahagi ay aking bibigkasin ng 
aking dila: Isang tao na may kagalakan sa kaniyang mga anak, 
at siya na nabubuhay upang makita ang pagbagsak ng 
kanyang kaaway: 

8 Mabuti ang tumatahang kasama ng asawang may unawa, at 
hindi nadulas ng kaniyang dila, at hindi naglingkod sa isang 
tao na lalong hindi karapat-dapat kaysa sa kaniyang sarili: 

9 Mabuti ang nakasumpong ng kabaitan, at siyang nagsasalita 
sa pandinig ng nakikinig: 

10 O pagkadakila niya na nakasumpong ng karunungan! 
gayon ma'y walang higit sa kaniya na natatakot sa Panginoon. 
11 Nguni't ang pagibig ng Panginoon ay humihigit sa lahat ng 
mga bagay para sa kaliwanagan: ang humahawak nito, saan 
siya itutulad? 

12 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaniyang 
pag-ibig: at ang pananampalataya ay pasimula ng pagkapit sa 
kaniya. 

13 Bigyan mo ako ng anumang salot, huwag lang ang salot ng 
puso: at anumang kasamaan, huwag lang ang kasamaan ng 
isang babae: 

14 At anumang kapighatian, huwag lang ang kapighatian mula 
sa mga napopoot sa akin: at anumang paghihiganti, huwag 
lang ang paghihiganti ng mga kaaway. 

15 Walang ulo sa itaas ng ulo ng ahas, at walang poot na 
hihigit sa poot ng isang kaaway. 

16 Ibig ko pang tumira na kasama ng isang leon at ng dragon, 
kay sa makipagbahay sa isang masamang babae. 

17 Ang kasamaan ng isang babae ay binabago ang kaniyang 
mukha, at nagpapadilim ng kaniyang mukha na parang sakong 
magaspang. 


18 Ang kaniyang asawa ay uupo sa gitna ng kaniyang mga 
kapitbahay, at kapag narinig niya ito ay magbubuntong- 
hininga ng mapait. 

19 Ang lahat ng kasamaan ay maliit lamang sa kasamaan ng 
babae: mahulog nawa sa kaniya ang bahagi ng makasalanan. 
20 Kung paanong ang pag-akyat sa mabuhanging daan ay sa 
paanan ng matanda, gayon ang asawang puno ng mga salita sa 
isang lalaking tahimik. 

21 Huwag kang matisod sa kagandahan ng babae, at huwag 
mo siyang hangarin sa kasiyahan. 

22 Ang isang babae, kung kung siya ang bubuhay sa kanyang 
asawa, ay puno ng galit, walang galang, at labis na kadustaan. 
23 Ang masamang babae ay humihina ng lakas ng loob, 
nagpapabigat ng mukha at sugatan na puso: ang babae na 
hindi umaaliw sa kaniyang asawa sa kabagabagan ay 
nagpapahina ng mga kamay at pinapahina ang mga tuhod. 

24 Sa babae (Eve) nagmula ang pasimula ng kasalanan, at sa 
pamamagitan niya ay mamamatay tayong lahat. 

25 Huwag bigyan ng daanan ang tubig, ni isang masamang 
babae ang kalayaang gumala. 

26 Kung hindi siya yumaon gaya ng ibig mo sa kaniya, 
putulin mo siya sa iyong laman, at bigyan mo siya ng 
kasulatan ng paghihiwalay, at palayain mo siya. 


KAPITULO 26 


1 Mapalad ang tao na may mabuting asawa, sapagka't ang 
bilang ng kaniyang mga araw ay doble. 

2 Ang mabait na babae ay pinapagalak ang kaniyang asawa, at 
kaniyang tutuparin ang mga taon ng kaniyang buhay sa 
kapayapaan. 

3 Ang mabuting asawa ay mabuting bahagi, na ibibigay sa 
bahagi nila na natatakot sa Panginoon. 

4 Maging ang isang tao ay mayaman o mahirap, kung siya ay 
may mabuting puso sa Panginoon, siya ay magagalak sa lahat 
ng panahon na may masayang mukha. 

5 May tatlong bagay na kinatatakutan ng aking puso, at sa 
ikaapat ay natakot akong mainam: ang paninirang-puri sa 
isang bayan, ang pagtitipon ng masasamang karamihan, at ang 
kasinungalingan: ang lahat ng ito ay lalong masama kay sa 
kamatayan. 

6 Datapuwa't ang kapighatian ng puso at kalungkutan ay isang 
babae na naiinggit sa ibang babae, at isang salot ng dila na 
nakikipag-usap sa lahat. 

7 Ang masamang asawa ay isang pamatok na inalog-alog: ang 
humahawak sa kaniya ay parang may hawak na alakdan. 

8 Ang isang lasing na babae at isang gala ay nagdudulot ng 
malaking galit, at hindi niya tinatakpan ang kaniyang sariling 
kahihiyan. 

9 Ang pagpapakapokpok ng isang babae ay maaaring makilala 
sa kanyang mapagmataas na tingin at talukap ng mata. 

10 Kung ang iyong anak na babae ay walang kahihiyan, 
ingatan mo siyang mahigpit, baka abusuhin niya ang kaniyang 
sarili sa labis na kalayaan. 

11 Bantayan mo ang walang galang na mata: at huwag kang 
magtaka kung siya'y magkasala laban sa iyo. 

12 Ibubuka niya ang kaniyang bibig, na parang uhaw na 
manlalakbay pagka siya'y nakasumpong ng bukal, at iinom ng 
bawa't tubig na malapit sa kaniya: sa tabi ng bawa't bakod ay 
uupo siya, at bubuksan ang kaniyang lalagyan sa bawa't 
palaso. 

13 Ang biyaya ng asawang babae ay nakalulugod sa kaniyang 
asawa, at ang kaniyang karunungan ay magpapataba ng 
kaniyang mga buto. 


14 Ang tahimik at mapagmahal na babae ay kaloob ng 
Panginoon, at walang halaga ang makakatumbas sa isang isip 
na mahusay na tinuruan. 

15 Ang babaeng may kahihiyan at tapat ay dobleng biyaya, at 
ang kanyang kontinenteng pag-iisip ay hindi matutumbasan 
ang halaga. 

16 Gaya ng araw kapag sumisikat sa kaitaasan, gayundin ang 
kagandahan ng isang mabuting asawa sa pag-aayos ng 
kanyang bahay. 

17 Kung paanong ang maliwanag na liwanag ay nasa banal na 
kandelero, gayundin ang kagandahan ng mukha sa hinog na 
edad. 

18 Kung paanong ang mga gintong haligi ay nasa mga 
tungtungang pilak, gayundin ang magandang mga paa na may 
mabuting puso. 

19 Anak ko, ingatan mong maganda ang bulaklak ng iyong 
kapanahunan, at huwag mong ibigay ang iyong lakas sa mga 
dayuhan. 

20 Kapag nakakuha ka ng mabungang pag-aari sa buong 
bukid, ihasik mo ito ng iyong sariling binhi, na nagtitiwala sa 
kabutihan ng iyong pag-aari. 

21 Kaya't ang iyong lahi na iyong iiwan ay dakila, na may 
pagtitiwala sa kanilang mabuting angkan. 

22 Ang pokpok ay ituturing na dura, nguni't ang babaing may 
asawa ay isang tore laban sa kamatayan sa kaniyang asawa. 

23 Ang masamang babae ay ibinibigay bilang bahagi sa 
masamang lalake: nguni't ang banal na babae ay ibinibigay sa 
may takot sa Panginoon. 

24 Ang sinungaling na babae ay humahamak sa kahihiyan: 
nguni't ang tapat na babae ay igagalang ang kaniyang asawa. 
25 Ang babaeng walang kahihiyan ay mabibilang na isang aso, 
ngunit siya na may hiya ay matatakot sa Panginoon. 

26 Ang babae na gumagalang sa kaniyang asawa ay hahatulan 
na matalino ng lahat, ngunit ang humahamak sa kanya sa 
kanyang kayabangan ay ibibilang na masama ng lahat. 

27 Isang malakas na umiiyak na babae at isang sumbat ay 
hahanapin upang itaboy ang mga kaaway. 

28 May dalawang bagay na nagpapahirap sa aking puso, at 
ang ikatlo ay nagpapagalit sa akin: isang lalaking mandirigma 
na dumaranas ng karalitaan, at mga taong may pang-unawa na 
hindi itinalaga, at isa na bumalik mula sa katuwiran sa 
kasalanan, inihahanda ng Panginoon ang gayong tao para sa 
tabak. 

29 Ang mangangalakal ay halos hindi mapipigilan ang 
kaniyang sarili sa paggawa ng masama, at ang isang 
nagbebenta ay hindi mapapalaya sa kasalanan. 


KAPITULO 27 


] Marami ang nagkasala sa maliit na bagay, at siya na 
naghahanap ng kasaganaan ay iiwas ang kanyang mga mata. 

2 Gaya ng pako na dumidikit sa pagitan ng mga dugtungan ng 
mga bato, ganun din nananatili ang kasalanan sa pagitan ng 
pagbili at pagbebenta. 

3 Maliban kung ang isang tao ay magsikap sa kanyang sarili 
sa pagkatakot sa Panginoon, ang kanyang sambahayan ay 
malapit nang mababagsak. 

4 Kung paanong nagsasala ang isang tao, ang dumi ay 
nananatili, ganun din ang dumi ng tao sa kanyang pananalita. 
5 Ang hurno ay nagpapatunay sa mga sisidlan ng 
magpapalyok, kaya ang pagsubok sa tao ay nasa kanyang 
pangangatwiran. 

6 Ang bunga ay nagpapahayag kung ang puno ay nabihisan, 
gayon din ang pagbigkas ng kayabangan sa puso ng tao. 

7 Huwag purihin ang sinuman bago mo marinig siyang 
magsalita, sapagkat ito ang pagsubok sa mga tao. 


8 Kung susundan mo ang katuwiran, makukuha mo siya, at 
ibibihis siya, bilang isang maluwalhating mahabang damit. 

9 Ang mga ibon ay sasama sa kanilang katulad, gayun din ang 
katotohanan ay babalik sa kanila na nagsasanay sa kanya. 

10 Kung paano naghihintay ang leon sa kaniyang biktima, 
gayun din ang kasalanan para sa kanila na gumagawa ng 
kasamaan. 

11 Ang diskurso ng isang makadiyos na tao ay palaging may 
karunungan, Ngunit ang isang tanga ay nagbabago parang ang 
buwan. 

12 Kung ikaw ay kabilang sa walang katuturan, obserbahan 
ang oras, ngunit patuloy na makisama sa mga kalalakihan na 
may pangunawa. 

13 Ang diskurso ng mga mangmang ay nakakainis, at ang 
kanilang laro ay ang kahalayan ng kasalanan. 

14 Ang pananalita niya na nanunumpa ng marami ay 
nagpapatayo ng buhok, at ang kanilang mga awayan ay 
nagpapatigil sa mga tainga. 

15 Ang alitan ng mayabang ay pagdanak ng dugo, at ang 
kanilang mga pagmumura ay mabigat sa pandinig. 

16 Sinomang tumuklas ng mga lihim ay nawawalan ng 
kaniyang kapurihan, at hindi makakahanap ng kaibigan sa 
kanyang isip. 

17 Ibigin mo ang iyong kaibigan, at maging tapat ka sa kaniya: 
nguni't kung ipagkanulo mo ang kaniyang mga lihim, huwag 
mo na siyang sundan pa. 

18 Sapagkat gaya ng pagpuksa ng isang tao sa kanyang 
kaaway, gayun din nawala ang pagmamahal ng iyong kapwa. 
19 Gaya ng nagpapaalis ng ibon sa kaniyang kamay, gayon 
mo pinayaon ang iyong kapuwa, at hindi mo na siya 
makukuhang muli. 

20 Huwag mo na siyang sundan, sapagkat siya ay napakalayo, 
siya ay gaya ng usa na nakatakas sa patibong. 

21 Kung tungkol sa isang sugat, ito ay maaaring matali, at 
pagkatapos ng paglalait ay magkakaroon ng pagkakasundo: 
nguni't ang nagtataksil ng mga lihim ay walang pag-asa. 

22 Ang kumikindat ng mga mata ay gumagawa ng masama: at 
ang nakakakilala sa kaniya ay lalayo sa kaniya. 

23 Pagka ikaw ay naroroon, siya'y magsasalita ng matamis, at 
hahangaan ang iyong mga salita: nguni't sa wakas ay 
pupuluputin niya ang kaniyang bibig, at sisiraan ang iyong 
mga salita. 

24 Napoot ako sa maraming bagay, ngunit walang katulad 
niya, sapagka't kapopootan siya ng Panginoon. 

25 Ang naghahagis ng bato sa itaas ay ibinabato sa kaniyang 
sariling ulo, at ang isang mapanlinlang na hampas ay 
magdudulot ng mga sugat. 

26 Sinomang humuhukay ng hukay ay mahuhulog doon: at 
siyang naglalagay ng patibong ay mahuhuli doon. 

27 Siyang gumagawa ng kasamaan, ito ay babagsak sa kaniya, 
at hindi niya malalaman kung saan nanggaling. 

28 Ang pangungutya at panunuya ay mula sa mayabang, 
ngunit ang paghihiganti, gaya ng isang leon, ay maghihintay 
sa kanila. 

29 Silang nagsasaya sa pagkahulog ng matuwid ay mahuhuli 
sa patibong: at uubusin sila ng dalamhati bago sila mamatay. 
30 Malisya at poot, maging ito ay mga karumaldumal, at ang 
taong makasalanan ay magkakaroon nito. 


KAPITULO 28 
1] Ang naghihiganti ay makakatagpo ng paghihiganti mula sa 


Panginoon, at tiyak na iingatan niya ang kanyang mga 
kasalanan sa alaala. 


2 Patawarin mo ang iyong kapwa sa pananakit na ginawa niya 
sa iyo, at ang iyong mga kasalanan ay patatawarin din kapag 
ikaw ay nananalangin. 

3 Nagtatanim ng pagkapoot ang isang tao laban sa iba, at 
humihingi siya ng kapatawaran mula sa Panginoon? 

4 Hindi siya nagpapakita ng awa sa isang tao, na katulad niya: 

at hihingi siya ng kapatawaran sa kaniyang sariling mga 
kasalanan? 

5 Kung siya na laman lamang ay nagtatanim ng galit, sino ang 
magmamakaawa ng kapatawaran para sa kaniyang mga 
kasalanan? 

6 Alalahanin mo ang iyong wakas, at itigil and alitan, 
alalahanin ang katiwalian at kamatayan, at manatili sa mga 
utos. 

7 Alalahanin mo ang mga utos, at huwag kang magdala ng 
masamang hangarin sa iyong kapuwa: alalahanin mo ang tipan 
ng Kataastaasan, at kumindat ka sa kamangmangan. 

8 Lumayo ka sa pakikipagtalo, at iyong bawasan ang iyong 
mga kasalanan: sapagka't ang taong galit na galit ay 
magpapaningas ng pagtatalo, 

9 Ang taong makasalanan ay bumabagabag sa mga kaibigan, 
at nakikipagtalo sa kanila na nasa kapayapaan. 

10 Kung paanong ang bagay ng apoy, ay gayon nagniningas: 

at kung paano ang lakas ng tao, gayon ang kaniyang poot, at 
ayon sa kaniyang mga kayamanan ay bumabangon ang 
kaniyang galit, at kung mas malakas sila na nakikipaglaban, 
lalo silang mag-aapoy. 

11 Ang madaliang pagtatalo ay nagpapaningas ng apoy: at ang 
pagmamadali ng pakikipaglaban ay nagdadanak ng dugo. 

12 Kung iyong hinipan ang alab, ito ay magniningas: kung 
iyong duraan, ito ay papatayin: at ang mga ito ay kapuwa 
lumalabas sa iyong bibig. 

13 Sumpain mo ang bumubulong at may dalawang dila: 
sapagka't ang gayon ay sumisira sa marami na nasa 
kapayapaan. 

14 Ang dila ng mapanirang-puri ay nakaligalig sa marami, at 
itinaboy sila mula sa isang bansa hanggang sa ibang bansa: 

ibinagsak nito ang mga matibay na bayan, at giniba ang mga 
bahay ng mga dakilang tao. 

15 Itinaboy ng dila ng mapanirang-puri ang mabubuting babae, 
at pinagkaitan sila ng kanilang mga gawa. 

16 Sinomang nakikinig dito ay hindi makakasumpong ng 
kapahingahan kailan man, at kailan man ay hindi tatahang 
tahimik. 

17 Ang hampas ng latigo ay gumagawa ng mga marka sa 
laman: nguni't ang hampas ng dila ay nakakabali ng mga buto. 

18 Marami ang nangabuwal sa talim ng tabak: nguni't hindi 
kasingrami ng nangabuwal sa dila. 

19 Mabuti ang ipinagtatanggol sa pamamagitan ng kamandag 
niyaon, na hindi hinila ang pamatok niyaon, o natali sa 
kaniyang mga tali. 

20 Sapagka't ang pamatok niyaon ay pamatok na bakal, at ang 
mga panali niyaon ay mga panali na tanso. 

21 Ang kamatayan niyaon ay isang masamang kamatayan, 
ang libingan ay lalong mabuti kay sa kaniya. 

22 Hindi ito magpupuno sa kanila na natatakot sa Diyos, ni 
masusunog man sila ng ningas niyaon. 

23 Ang mga tumalikod sa Panginoon ay mahuhulog doon, at 
ito ay masusunog sa kanila, at hindi mapapatay, ipadadala sa 
kanila na parang leon, at lalamunin sila na parang leopardo. 

24 Tingnan mo na iyong bakuran ang iyong pag-aari sa 
palibot ng mga tinik, at iyong itali ang iyong pilak at ginto, 

25 At timbangin mo ang iyong mga salita sa isang timbangan, 
at gumawa ka ng isang pinto at halang para sa iyong bibig. 

26 Mag-ingat ka na huwag dumausdos doon, baka ikaw ay 
mabuwal sa harap niya na nagbabantay. 


KAPITULO 29 


1] Siyang maawain ay magpapahiram sa kaniyang kapuwa, at 
siya na nagpapalakas ng kanyang kamay ay sumusunod sa 
mga utos. 

2 Magpahiram ka sa iyong kapwa sa oras ng kanyang 
pangangailangan, at bayaran mo muli ang iyong kapwa sa 
takdang panahon. 

3 Tuparin mo ang iyong salita, at tapat kang makitungo sa 
kanya, at palagi mong makikita ang bagay na kailangan para 
sa iyo. 

4 Marami, kapag ang isang bagay ay ipinahiram sa kanila, 
itinuring na ito ay matatagpuan, at inilagay sila sa 
kabagabagan na tumulong sa kanila. 

5 Hanggang sa matanggap niya, hahalikan niya ang kamay ng 
isang tao, at dahil sa salapi ng kaniyang kapuwa ay 
magsasalita siya ng may pagpapasakop: nguni't kapag siya ay 
dapat magbayad, siya ay magpapahaba ng panahon, at 
magbabalik ng mga salita ng pagdadalamhati, at magdaing ng 
panahon. 

6 Kung siya'y manaig, bahagya niyang tatanggapin ang 
kalahati, at kaniyang ibibilang na parang kaniyang 
nasumpungan: kung hindi, kaniyang inalis sa kaniya ang 
kaniyang salapi, at siya'y nagkaroon ng kaaway na walang 
kadahilanan: kaniyang binabayaran siya ng sumpa at mga 
rehas, at para sa karangalan ay babayaran niya siya ng 
kahihiyan. 

7 Kaya't marami ang tumangging magpautang dahil sa 
masamang pakikitungo ng ibang tao, sa takot na dayain sila. 

8 Gayon ma'y magtiis ka sa isang taong mahirap, at huwag 
kang mag-antala sa pagpapakita ng awa sa kaniya. 

9 Tulungan mo ang dukha dahil sa utos, at huwag mong 
talikuran siya dahil sa kaniyang karalitaan. 

10 Iwala ang iyong pera para sa iyong kapatid at iyong 
kaibigan, at huwag itong kalawangin sa ilalim ng isang bato 
upang mawala. 

11 Magtipon ka ng iyong kayamanan ayon sa mga utos ng 
Kataastaasan, at magdadala sa iyo ito ng higit na pakinabang 
kaysa ginto. 

12 Isara mo ang limos sa iyong mga kamalig: at ililigtas ka 
nito sa lahat ng kapighatian. 

13 Ito ay makikipaglaban para sa iyo laban sa iyong mga 
kaaway na higit pa sa isang makapangyarihang kalasag at 
matibay na sibat. 

14 Ang taong tapat ay panatag sa kaniyang kapuwa: nguni't 
iiwan siya ng walang hiyang tao. 

15 Huwag mong kalilimutan ang pakikipagkaibigan ng iyong 
tiwala, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. 
16 Ang makasalanan ay magwawasak sa mabuting kalagayan 
ng kaniyang tiwala: 

17 At siya na walang utang na loob ay iiwan siya sa panganib 
na nagligtas sa kaniya. 

18 Sinira ng katiyakan ang marami na may mabuting 
kalagayan, at niyanig sila na parang alon sa dagat: itinaboy 
ang mga makapangyarihang tao sa kanilang mga bahay, na 
anopa't sila'y gumagala sa gitna ng mga ibang bansa. 

19 Ang masamang tao na lumalabag sa mga utos ng 
Panginoon ay mahuhulog sa katiyakan: at siya na 
nagsasagawa at sumusunod sa negosyo ng ibang tao para sa 
pakinabang ay mahuhulog sa mga kaso. 

20 Tulungan mo ang iyong kapwa ayon sa iyong 
kapangyarihan, at mag-ingat na ikaw mismo ay hindi mahulog 
sa gayon. 

21 Ang pangunahing bagay sa buhay ay tubig, at tinapay, at 
damit, at isang bahay upang takpan ang kahihiyan. 


22 Maigi ang buhay ng isang dukha sa isang maliit na bahay, 
kay sa mamahaling pagkain sa bahay ng ibang tao. 

23 Maliit man o marami, makontento ka, na hindi mo marinig 
ang kadustaan ng iyong bahay. 

24 Sapagka't isang miserable na buhay ang magbahay-bahay: 
sapagka't kung saan ka nakikipamayan, ay hindi ka 
mangangahas magbuka ng iyong bibig. 

25 Ikaw ay maglilibang, at magpipista, at hindi magkakaroon 
ng pasasalamat: bukod dito'y maririnig mo ang mga mapait na 
salita: 

26 Halika, ikaw na dayuhan, at maghanda ka ng isang lamesa, 
at pakainin mo ako ng iyong inihanda. 

27 Bigyan mo ng dako, ikaw na dayuhan, sa isang marangal 
na tao, ang aking kapatid ay dumarating upang tumira, at 
kailangan ko ang aking bahay. 

28 Ang mga bagay na ito ay mabigat sa taong may unawa, ang 
panunumbat sa silid ng bahay, at paninisi ng nagpapahiram. 


KAPITULO 30 


1 Siya na umiibig sa kanyang anak ay nagpapadama sa kanya 
ng pamalo, upang siya ay magkaroon ng kagalakan sa kanya 
sa wakas. 

2 Siya na nagpaparusa sa kaniyang anak ay magkakaroon ng 
kagalakan sa kaniya, at magagalak sa kaniya sa gitna ng 
kaniyang mga kakilala. 

3 Siyang nagtuturo sa kaniyang anak ay nagdadalamhati sa 
kaaway: at sa harap ng kaniyang mga kaibigan ay magagalak 
siya sa kaniya. 

4 Bagaman ang kaniyang ama ay mamatay, gayon ma'y siya'y 
waring hindi patay: sapagka't siya'y nag-iwan ng isa na gaya 
niya. 

5 Habang siya ay nabubuhay, nakita niya at nagalak sa kanya: 
at nang siya ay namatay, siya ay hindi nalulungkot. 

6 Siya'y nag-iwan sa likuran niya ng isang manghihiganti 
laban sa kaniyang mga kaaway, at isa na gumaganti ng 
kagandahang-loob sa kaniyang mga kaibigan. 

7 Siya na nagpapalabis sa kaniyang anak ay tatalian ang 
kaniyang mga sugat, at ang kaniyang mga bituka ay 
manginginig sa bawa't iyak. 

8 Ang kabayong hindi nabali ay nagiging matigas ang ulo: at 
ang bata na pinabayaan sa kaniyang sarili ay magiging ganun 
din. 

9 I-spoil mo ang iyong anak, at tatakutin ka niya: makipaglaro 
ka sa kaniya, at dadalhin ka niya sa kalumbayan. 

10 Huwag kang makipagtawanan sa kanya, baka ikaw ay 
magkaroon ng kalungkutan sa kanya, at baka ikaw ay 
magngalit ng iyong mga ngipin sa huli. 

11 Huwag mo siyang bigyan ng kalayaan sa kanyang kabataan, 
at huwag kang kumindat sa kanyang mga kamangmangan. 

12 Iyuko mo ang kaniyang leeg samantalang siya'y bata pa, at 
paluin mo siya sa tagiliran samantalang siya'y bata, baka 
siya'y maging matigas ang ulo, at maging masuwayin sa iyo, 
at sa gayo'y magdala ng kalungkutan sa iyong puso. 

13 Paluin mo ang iyong anak, at pagtrabahuin mo siya, baka 
ang kaniyang kahalayan ay maging kasuklam-suklam sa iyo. 
14 Mabuti pa ang dukha, na matino at malakas sa kalusugan, 
kay sa isang mayaman na nagdadalamhati sa kaniyang 
katawan. 

15 Ang kalusugan at mabuting kalagayan ng katawan ay higit 
sa lahat ng ginto, at ang malakas na katawan ay higit sa 
walang hanggang kayamanan. 

16 Walang kayamanan kaysa sa malusog na katawan, at 
walang kagalakan kaysa sa kagalakan ng puso. 

17 Ang kamatayan ay mas mabuti kaysa sa isang mapait na 
buhay o patuloy na karamdaman. 


18 Ang mga masarap na pagkain na ibinuhos sa bibig na 
nakakulong ay gaya ng mga karne na inilagay sa libingan. 

19 Anong kabutihan ang maidudulot ng handog sa diyus- 
diyosan? sapagka't hindi ito makakain o makakaamoy: gayon 
din ang pinag-uusig ng Panginoon. 

20 Siya'y nakakakita ng kaniyang mga mata at dumadaing, 
gaya ng isang eunuch na niyayakap ang isang birhen at 
nagbubuntong-hininga. 

21 Huwag mong ibigay ang iyong isip sa kalumbayan, at 
huwag mong pagdadalamhatiin ang iyong sarili sa iyong 
sariling payo. 

22 Ang kagalakan ng puso ay buhay ng tao, at ang kagalakan 
ng tao ay nagpapahaba ng kaniyang mga araw. 

23 Ibigin mo ang iyong sariling kaluluwa, at aliwin mo ang 
iyong puso, ilayo mo ang kalungkutan sa iyo: sapagka't ang 
kalungkutan ay pumatay ng marami, at walang pakinabang 
doon. 

24 Ang inggit at poot ay nagpapaikli ng buhay, at ang pag- 
aalala ay nagdadala ng edad bago ang panahon. 

25 Ang masayahin at mabuting puso ay aalagaan ang kanyang 
karne at pagkain. 


KAPITULO 31 


] Ang pagmamasid sa kayamanan ay lumalamon sa laman, at 
ang pag-aalala niyaon ay nag-aalis ng tulog. 

2 Ang pag-aalala ay hindi magpapatulog sa tao, gaya ng 
malalang sakit na nagpapahinto ng tulog, 

3 Ang mayaman ay may malaking pagpapagal sa pagtitipon 
ng mga kayamanan, at kapag siya ay nagpapahinga, siya ay 
nabubusog ng kanyang mga kayamanan. 

4 Ang dukha ay gumagawa sa kaniyang kahirapan, at kapag 
siya'y natapos, siya'y nangangailangan pa rin. 

5 Siya na umiibig sa ginto ay hindi inaaring-ganap, at siyang 
sumusunod sa kabulukan ay magkakaroon ng sapat niyaon. 

6 Ang ginto ay naging kasiraan ng marami, at ang kanilang 
pagkawasak ay naroroon. 

7 Ito ay katitisuran sa kanila na naghahain dito, at bawa't 
mangmang ay kukunin niyaon. 

8 Mapalad ang mayaman na nasumpungang walang dungis, at 
hindi humahabol sa ginto. 

9 Sino siya? at tatawagin natin siyang mapalad: sapagka't 
ginawa niya ang mga kamangha-manghang bagay sa gitna ng 
kaniyang bayan. 

10 Sino ang nasubok sa pamamagitan nito, at nasumpungang 
sakdal? pagkatapos ay hayaan siyang lumuwalhati. Sino ang 
maaaring makasakit, at hindi nagkasala? o gumawa ng 
masama, at hindi ginawa? 

11 Ang kaniyang mga pag-aari ay matatatag, at ang kapisanan 
ay magpapahayag ng kaniyang mga limos. 

12 Kung ikaw ay uupo sa isang masaganang lamesa, huwag 
kang maging sakim doon, at huwag mong sabihin, Mayroong 
maraming pagkain doon. 

13 Alalahanin na ang masamang mata ay isang masamang 
bagay: at ano ang nilikhang higit na masama kaysa sa isang 
mata? kaya nga ito ay lumuluha sa bawat pagkakataon. 

14 Huwag mong iunat ang iyong kamay saan man ito 
tumingin, at huwag mong ipasok kasama niya sa pinggan. 

15 Huwag mong hatulan ang iyong kapuwa sa pamamagitan 
ng iyong sarili: at maging maingat ka sa bawa't punto. 

16 Kumain ka ayon sa nararapat sa tao, yaong mga bagay na 
inihain sa harap mo3 at huwag masiba sa pagkain, baka ikaw 
ay kapootan. 

17 Mauna kang lumisan alang-alang sa magandang kaugalian, 
at huwag maging matakaw, baka ikaw ay masaktan. 


18 Kapag naupo ka sa gitna ng marami, huwag maunang iunat 
ang iyong kamay. 

19 Ang kaunting kaunti ay sapat na para sa isang taong 
inalagaang mabuti, at hindi siya kinakapos sa hangin sa 
kanyang higaan. 

20 Ang mahimbing na tulog ay nagmumula sa katamtamang 
pagkain: siya'y bumabangon ng maaga, at ang kaniyang talino 
ay kasama niya: nguni't ang sakit ng pagpupuyat, at ang pang- 
aalipusta, at ang mga sakit ng tiyan, ay nasa taong hindi 
mabusog. 

21 At kung ikaw ay pinilit na kumain, bumangon ka, lumabas 
ka, sumuka ka, at ikaw ay magkakaroon ng kapahingahan. 

22 Anak ko, dinggin mo ako, at huwag mo akong hamakin, at 


sa wakas ay masusumpungan mo ang gaya ng sinabi ko sa iyo: 


sa lahat ng iyong mga gawa ay magmadali, sa gayo'y walang 
karamdamang darating sa iyo. 

23 Sinomang mapagbigay sa kaniyang pagkain, ay 
magsasalita ng mabuti ang mga tao tungkol sa kaniya, at ang 
ulat ng kanyang mabuting pag-aalaga sa bahay ay 
paniniwalaan. 

24 Nguni't laban sa kaniya na madamot sa kaniyang pagkain 
ay bubulong-bulungan ang buong bayan, at ang mga patotoo 
ng kanyang kadamutan ay hindi pagdududahan. 

25 Huwag mong ipakita ang iyong kagitingan sa alak, 
sapagka't ang alak ay sumisira ng marami. 

26 Ang hurno ay sinusubok ang gilid sa pamamagitan ng 
paglubog: gayon din ang alak sa puso ng mayabang sa 
pamamagitan ng paglalasing. 

27 Ang alak ay kasingbuti ng buhay sa isang tao, kung ito'y 
ininom nang katamtaman: anong buhay nga sa isang taong 
walang alak? sapagkat ito ay ginawa upang pasayahin ang 
mga tao. 

28 Ang alak na katamtaman at sa kapanahunan ay nagdudulot 
ng kagalakan ng puso, at kagalakan ng pag-iisip: 

29 Nguni't ang alak na ininom nang labis ay gumagawa ng 
kapaitan ng pag-iisip, na may pagtatalo at pag-aaway. 

30 Ang kalasingan ay nagdaragdag ng poot ng mangmang 
hanggang sa siya'y natisod: nakakabawas ng lakas, at 
nagdudulot ng mga sugat. 

31 Huwag mong sawayin ang iyong kapuwa sa alak, at huwag 
mo siyang hamakin sa kaniyang kasayahan: huwag mo siyang 
bigyan ng mga salita ng kasuklam-suklam, at huwag mo 
siyang pilitin na may paghihimok sa kaniya na uminom. 


KAPITULO 32 


1 Kung ikaw ay ginawang pinuno ng isang piging, huwag 
mong iangat ang iyong sarili, kundi maging kasama ka nila na 
gaya ng isa sa iba, ingatan mo sila, at sa gayon ay maupo ka. 

2 At kapag nagawa mo na ang lahat ng iyong katungkulan, 
kumuha ka ng iyong puwesto, upang ikaw ay maging 
maligaya kasama nila, at tumanggap ng korona para sa iyong 
maayos na pagkakaayos ng kapistahan. 

3 Magsalita, ikaw na nakatatanda, sapagkat ito ay nararapat sa 
iyo, ngunit nang may tamang pagpapasiya, at hindi hadlangan 
ang musika. 

4 Huwag ibuhos ang mga salita kung saan may manunugtog, 
at huwag magpahayag ng karunungan nang wala sa panahon. 

5 Ang konsiyerto ng tugtugin sa isang piging ng alak ay 
parang singsing ng carbuncle na nakalagay sa ginto. 

6 Gaya ng isang panatak ng esmeralda na nakalagay sa isang 
ginto, gayon ang himig ng musika na may mabuting alak. 

7 Magsalita ka, binata, kung kailangan: at bihira na kapag 
ikaw ay tinanong ng makalawa. 


8 Hayaang maikli ang iyong pananalita, na nakauunawa ng 
marami sa kakaunting salita, maging gaya ng nakakaalam 
ngunit pinipigilan ang kanyang dila. 

9 Kung ikaw ay kabilang sa mga dakilang tao, huwag mong 
ipapantay ang iyong sarili sa kanila, at kapag ang mga 
matandang tao ay nasa lugar, huwag gumamit ng maraming 
salita. 

10 Bago ang kulog ay kidlat, at sa harap ng taong may 
kahihiyan ay paroroon ang lingap. 

11 Bumangon ka ng maaga, at huwag kang maging huli, 
ngunit umuwi ka nang walang pagkaantala. 

12 Doon ay magsaya ka, at gawin mo ang iyong ibig: nguni't 
huwag kang magkasala sa pamamagitan ng mayabang na 
pananalita. 

13 At dahil sa mga bagay na ito pagpalain mo siya na lumikha 
sa iyo, at pinunan ka ng kanyang mabubuting bagay. 

14 Ang sinumang natatakot sa Panginoon ay tatanggap ng 
kanyang disiplina, at silang nagsisihanap sa kaniya nang 
maaga ay makakasumpong ng lingap. 

15 Ang humahanap ng kautusan ay mapupuno niyaon: nguni't 
ang mapagkunwari ay matitisod doon. 

16 Silang nangatatakot sa Panginoon ay makakasumpong ng 
kahatulan, at magpapaningas ng katarungan na parang 
liwanag. 

17 Ang taong makasalanan ay hindi magpapasaway, kundi 
nagdadahilan ayon sa kaniyang kalooban. 

18 Ang taong nagbibigay ng payo ay magiging maalalahanin, 
ngunit ang isang kakaiba at mapagmataas na tao ay hindi 
natatakot, kahit na sa kanyang sarili ay gumagawa siya ng 
walang payo. 

19 Huwag gumawa ng anuman nang walang payo, at kapag 
nagawa mo na, huwag kang magsisi. 

20 Huwag kang lumakad sa daan na iyong ikabubuwal, at 
huwag kang matisod sa gitna ng mga bato. 

21 Huwag kang magyabang sa simpleng daan. 

22 At mag-ingat sa iyong sariling mga anak. 

23 Sa bawat mabuting gawa magtiwala sa iyong sariling 
kaluluwa, sapagkat ito ang pagsunod sa mga kautusan. 

24 Siya na naniniwala sa Panginoon ay nag-iingat sa kautusan, 
at siya na nagtitiwala sa kanya ay hindi magiging mas 
masahol pa. 


KAPITULO 33 


] Walang mangyayaring kasamaan sa kaniya na natatakot sa 
Panginoon, ngunit sa tukso kahit muli ay ililigtas niya siya. 

2 Ang pantas ay hindi napopoot sa kautusan, ngunit siya na 
isang mapagkunwari doon ay parang isang barko sa isang 
bagyo. 

3 Ang taong may unawa ay tumitiwala sa kautusan, at ang 
batas ay tapat sa kanya, bilang isang orakulo. 

4 Ihanda mo ang iyong sasabihin, at sa gayo'y maririnig ka: at 
itali mo ang turo, at pagkatapos ay sagutin mo. 

5 Ang puso ng mangmang ay parang gulong ng kariton, at ang 
kanyang pag-iisip ay parang gumugulong na ehe. 

6 Ang kabayong lalaki ay parang mapanukso na kaibigan, 
siya'y umuungol sa ilalim ng bawa't nakasakay sa kaniya. 

7 Bakit hihigit ang isang araw sa isa pang araw, gayong ang 
buong liwanag ng bawat araw sa taon ay sa araw? 

8 Sa pamamagitan ng kaalaman ng Panginoon sila ay 
nakikilala: at kaniyang binago ang mga kapanahunan at mga 
kapistahan. 

9 Ang iba sa kanila ay ginawa niyang matataas na araw, at 
pinabanal sila, at ang iba sa kanila ay ginawa niyang 
karaniwang mga araw. 


10 At ang lahat ng tao ay mula sa lupa, at si Adan ay nilikha 
sa lupa: 

11 Sa maraming kaalaman ay hinati sila ng Panginoon, at 
ginawang iba-iba ang kanilang mga lakad. 

12 Ang iba sa kanila ay kaniyang binasbasan at itinaas, at ang 
iba sa kanila ay kaniyang pinabanal, at inilapit ang kaniyang 
sarili, nguni't ang ilan sa kanila ay kaniyang sinumpa at 
ibinaba, at iniwan sa kanilang mga dako. 

13 Kung paanong ang putik ay nasa kamay ng magpapalyok, 
upang hubugin ayon sa kaniyang kagustuhan: gayon ang tao 
ay nasa kamay niyaong lumalang sa kaniya, upang ibigay sa 
kanila ang ayon sa pinakamabuti sa kaniya. 

14 Ang mabuti ay laban sa kasamaan, at ang buhay laban sa 
kamatayan: gayon ang makadiyos laban sa makasalanan, at 
ang makasalanan laban sa makadiyos. 

15 Kaya't tingnan mo ang lahat ng mga gawa ng Kataas- 
taasan, at mayroong dalawa at dalawa, isa laban sa isa't isa. 

16 Ako'y nagising na pinakahuli sa lahat, na gaya ng 
namumulot pagkatapos ng mga mamimitas ng ubas: sa 
pagpapala ng Panginoon ako'y nakinabang, at niyuyurakan 
ang aking pisaan ng ubas na parang mamimitas ng ubas. 

17 Isipin ninyo na ako'y nagpagal hindi lamang para sa aking 
sarili, kundi para sa lahat ng nagsisihanap ng pagkatuto. 

18 Dinggin ninyo ako, Oh kayong mga dakilang tao ng mga 
tao, at dinggin ninyo ng inyong mga tainga, kayong mga 
pinuno ng kapisanan. 

19 Huwag mong bigyan ang iyong anak at asawa, ang iyong 
kapatid na lalaki at kaibigan, ng kapangyarihan sa iyo habang 
ikaw ay nabubuhay, at huwag mong ibigay ang iyong mga ari- 
arian sa iba: baka ikaw ay magsisi, at hingin mo ulit para sa 
gayon. 

20 Habang ikaw ay nabubuhay at may hininga sa iyo, huwag 
mong ibigay ang iyong sarili sa kanino man. 

21 Sapagka't higit na mabuti na hanapin ka ng iyong mga anak, 
kaysa tumayo ka sa kanilang kagandahang-loob. 

22 Sa lahat ng iyong mga gawa ay ingatan mo sa iyong sarili 
ang pagkadakila, huwag mag-iwan ng mantsa sa iyong 
karangalan. 

23 Sa panahon na iyong matatapos ang iyong mga araw, at 
tatapusin mo ang iyong buhay, ipamahagi mo ang iyong mana. 
24 Ang kumpay, ang pamalo, at mga pasan, ay para sa asno, 
at tinapay, pagtutuwid, at gawain, para sa isang 
tagapaglingkod. 

25 Kung iyong pagtrabahuin ang iyong lingkod, ikaw ay 
makakasumpong ng kapahingahan: nguni't kung iyong 
pabayaan siyang walang ginagawa, ay hahanapin niya ang 
kalayaan. 

26 Ang pamatok at isang kwelyo ay yumuyuko sa leeg: gayon 
din ang mga pagpapahirap at pagdurusa sa isang masamang 
lingkod. 

27 Ipadala siya sa paggawa, upang siya'y huwag maging 
tamad, sapagkat ang katamaran ay nagtuturo ng maraming 
kasamaan. 

28 Ilagay mo siya sa paggawa, ayon sa nararapat sa kaniya: 
kung hindi siya masunurin, pagsuotin mo siya ng mas 
mabibigat na tanikala. 

29 Ngunit huwag maging labis sa kanino man, at kung walang 
paghuhusga ay huwag gawin. 

30 Kung mayroon kang isang tagapaglingkod, hayaan mo 
siyang gaya ng iyong sarili, sapagkat binili mo siya ng may 
halaga. 

31 Kung ikaw ay may isang tagapaglingkod, ituring mo siya 
na gaya ng isang kapatid: sapagka't ikaw ay nangangailangan 
sa kaniya, na gaya ng sa iyong sariling kaluluwa: kung itrato 
mo siya ng masama, at siya'y tumakas sa iyo, saan ka pupunta 
upang hanapin siya? 


KAPITULO 34 


1] Ang pag-asa ng taong walang unawa ay walang kabuluhan 
at kasinungalingan: at ang mga panaginip ay nagpapalaki sa 
mga mangmang. 

2 Sinomang nagmamasid sa mga panaginip ay gaya niyaong 
kumukuha sa anino, at sumusunod sa hangin. 

3 Ang pangitain ng mga panaginip ay ang pagkakahawig ng 
isang bagay sa isa pa, gaya ng pagkakahawig ng mukha sa 
mukha. 

4 Ano ang malilinis sa maruming bagay? at sa bagay na hindi 
totoo, anong katotohanan ang magmumula? 

5 Ang mga hula, at mga panghuhula, at mga panaginip, ay 
walang kabuluhan: at ang puso ay nananabik, gaya ng puso ng 
babae sa pagdaramdam. 

6 Kung hindi sila sinugo ng Kataastaasan sa iyong pagdalaw, 
huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanila. 

7 Sapagka't ang mga panaginip ay dinaya ang marami, at 
sila'y nabigo na nagtitiwala sa kanila. 

8 Ang kautusan ay masusumpungang perpekto na walang 
kasinungalingan: at ang karunungan ay kasakdalan sa tapat na 
bibig. 

9 Ang isang tao na naglakbay ay nakakaalam ng maraming 
bagay, at siya na may maraming karanasan ay magpapahayag 
ng karunungan. 

10 Siya na walang karanasan ay kakaunti ang nalalaman: 
nguni't siyang naglalakbay ay puno ng kasinupan. 

11 Nang ako'y naglakbay, nakakita ako ng maraming bagay, 
at naiintindihan ko ang higit pa sa aking maipahayag. 

12 Ako ay madalas na nasa panganib ng kamatayan: gayon 
ma'y iniligtas ako dahil sa mga bagay na ito. 

13 Ang espiritu niyaong nangatatakot sa Panginoon ay 
mabubuhay, sapagka't ang kanilang pagasa ay nasa kaniya na 
nagliligtas sa kanila. 

14 Ang sinumang natatakot sa Panginoon ay hindi matatakot, 
sapagkat siya ang kanyang pag-asa. 

15 Mapalad ang kaluluwa niyaong may takot sa Panginoon: 
kanino siya tumitingin? at sino ang kanyang lakas? 

16 Sapagka't ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanila na 
umiibig sa kanya, siya ang kanilang makapangyarihang 
proteksiyon at matibay na pananatili, isang depensa mula sa 
init, at isang takip mula sa araw sa tanghali, isang 
pangangalaga mula sa pagkatisod, at isang tulong sa 
pagkahulog. 

17 Kaniyang ibinabangon ang kaluluwa, at pinapaliwanag ang 
mga mata: siya'y nagbibigay ng kalusugan, buhay, at 
pagpapala. 

18 Siya na naghahain ng bagay na nakuha ng mali, ang 
kaniyang handog ay katawa-tawa, at ang mga kaloob ng hindi 
makatarungang mga tao ay hindi katanggap-tanggap. 

19 Ang Kataastaasan ay hindi nalulugod sa mga handog ng 
masama, ni hindi siya napatahimik sa kasalanan sa 
pamamagitan ng karamihan ng mga hain. 

20 Sinomang naghahandog ng pag-aari ng dukha ay 
gumagawa ng gaya ng pumapatay ng anak sa harap ng mga 
mata ng kaniyang ama. 

21 Ang tinapay ng nangangailangan ay ang kanilang buhay, 
siyang nanlilinlang sa kaniya niyaon ay isang tao na madugo. 
22 Siyang kumukuha ng kabuhayan ng kaniyang kapuwa ay 
pumapatay sa kaniya, at siya na nanlilinlang sa manggagawa 
na kanyang inupahan ay nagdadanak ng dugo. 

23 Kapag ang isa ay nagtatayo, at ang iba ay nagbabagsak, 
anong pakinabang nila kundi ang paggawa? 

24 Kapag ang isa ay nananalangin, at ang iba ay nagmumura, 
kaninong tinig ang didinggin ng Panginoon? 


25 Ang naghuhugas pagkatapos humawak ng bangkay, kung 
muli niyang hawakan, ano ang pakinabang ng paghuhugas 
niya? 

26 Gayon din ang isang tao na nag-aayuno para sa kaniyang 
mga kasalanan, at yumayaon muli, at ginagawa ang gayon: 
sino ang makikinig sa kaniyang panalangin? o ano ang 
pakinabang sa kaniya ng kaniyang pagpapakumbaba? 


KAPITULO 35 


1 Siyang tumutupad ng kautusan ay nagdadala ng mga handog 
na sapat: siyang nagiingat sa utos ay naghahandog ng handog 
tungkol sa kapayapaan. 

2 Siya na gumaganti ng mabuting pagbabalik ay naghahandog 
ng mainam na harina, at ang nagbibigay ng limos ay 
naghahain ng papuri. 

3 Ang humiwalay sa kasamaan ay isang bagay na nakalulugod 
sa Panginoon, at ang talikdan ang kalikuan ay isang 
pagpapalubag-loob. 

4 Huwag kang haharap na walang laman sa harap ng 
Panginoon. 

5 Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat gawin 
dahil sa utos. 

6 Ang handog ng matuwid ay nagpapataba ng dambana, at 
ang masarap na amoy niyaon ay nasa harap ng Kataastaasan. 


7 Ang sakripisyo ng makatarungang tao ay katanggap-tanggap. 


at ang alaala nito ay hindi malilimutan kailanman. 

8 Ibigay mo sa Panginoon ang kaniyang karangalan na may 
mabuting mata, at huwag mong bawasan ang mga unang 
bunga ng iyong mga kamay. 

9 Sa lahat ng iyong mga kaloob ay magpakita ng isang 
masayang mukha, at italaga ang iyong mga ikapu na may 
kagalakan. 

10 Ibigay mo sa Kataastaasan ayon sa pagpapayaman niya sa 
iyo, at gaya ng iyong nakuha, ibigay mo nang may masayang 
mata. 

11 Sapagka't ang Panginoon ang nagbabalik, at bibigyan ka 
niya ng pitong ulit. 

12 Huwag ninyong isiping magpapasama sa pamamagitan ng 
mga kaloob, sapagka't ang mga gayon ay hindi niya 
tatanggapin: at huwag kang magtiwala sa mga hain na hindi 
matuwid, sapagka't ang Panginoon ay hukom, at sa kaniya'y 
walang pagtatangi ng mga tao. 

13 Hindi niya tatanggapin ang sinuman laban sa isang dukha, 
ngunit diringgin niya ang panalangin ng naaapi. 

14 Hindi niya hahamakin ang daing ng ulila, ni ang balo, 
pagka ibinuhos niya ang kaniyang daing. 

15 Hindi ba't ang mga luha ay umaagos sa pisngi ng balo? at 
hindi ba ang daing niya laban sa kaniya na nagpapabagsak sa 
kanila? 

16 Siya na naglilingkod sa Panginoon ay tatanggapin nang 
may paglingap, at ang kaniyang panalangin ay aabot 
hanggang sa alapaap. 

17 Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay tumatagos sa mga 
alapaap: at hanggang sa dumating, hindi siya maaaliw, at 
hindi aalis, hanggang sa ang Kataastaasan ay makakita upang 
humatol ng matuwid, at magsagawa ng kahatulan. 

18 Sapagka't ang Panginoon ay hindi magiging tamad, ni ang 
Makapangyarihan ay magtitiis sa kanila, hanggang sa kanyang 
saktan ang mga balakang ng mga walang awa, at gumanti ng 
paghihiganti sa mga pagano, hanggang sa kaniyang maalis 
ang karamihan ng mayayabang, at mabali ang setro ng di 
matuwid, 

19 Hanggang sa mabayaran niya ang bawat tao ayon sa 
kanyang mga gawa, at sa mga gawa ng tao ayon sa kanilang 


mga katha, hanggang sa kaniyang mahatulan ang kadahilanan 
ng kaniyang bayan, at pinasaya niya sila sa kaniyang awa. 

20 Ang awa ay napapanahon sa panahon ng kapighatian, gaya 
ng mga ulap ng ulan sa panahon ng tagtuyot. 


KAPITULO 36 


] Maawa ka sa amin, O Panginoong Diyos ng lahat, at masdan 
mo kami: 

2 At ipadala ang iyong takot sa lahat ng mga bansa na hindi 
humahanap sa iyo. 

3 Itaas mo ang iyong kamay laban sa ibang mga bansa, at 
ipakita sa kanila ang iyong kapangyarihan. 

4 Kung paanong ikaw ay pinabanal sa amin sa harap nila: 
gayon ka dumakila sa gitna nila sa harap namin. 

5 At ipaalam sa kanila na makilala ka, gaya ng pagkakilala 
namin sa iyo, na walang Diyos kundi ikaw lamang, O Diyos. 

6 Magpakita ka ng mga bagong tanda, at gumawa ka ng ibang 
kakaibang mga kababalaghan: luwalhatiin mo ang iyong 
kamay at ang iyong kanang bisig, upang kanilang maipahayag 
ang iyong kagilagilalas na mga gawa. 

7 Magtaas ka ng galit, at ibuhos mo ang poot: alisin mo ang 
kalaban, at lipulin mo ang kaaway. 

8 Iksi ang panahon, alalahanin ang tipan, at hayaan silang 
ipahayag ang iyong mga kamangha-manghang gawa. 

9 Siya na nakatakas ay masunog ng poot ng apoy, at hayaan 
silang mapahamak na umaapi sa bayan. 

10 Saktan mo ang mga ulo ng mga pinuno ng mga bansa, na 
nagsasabi, Walang iba kundi kami. 

11 Tipunin mo ang lahat ng lipi ni Jacob, at manahin mo sila, 
gaya ng simula. 

12 O Panginoon, maawa ka sa mga taong tinatawag sa iyong 
pangalan, at sa Israel, na iyong tinawag na iyong panganay. 

13 O maging maawain sa Jerusalem, ang iyong banal na 
lungsod, ang lugar ng iyong kapahingahan. 

14 Punuin mo ang Sion ng iyong di-masasabing mga salita, at 
ang iyong bayan ng iyong kaluwalhatian: 

15 Magbigay ng patotoo sa mga yaong tinaglay mo sa simula 
pa, at magbangon ng mga propeta na nasa iyong pangalan. 

16 Gagantimpalaan mo sila na naghihintay sa iyo, at ang 
iyong mga propeta ay masumpungang tapat. 

17 O Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong mga 
tagapaglingkod, alinsunod sa pagpapala ni Aaron sa iyong 
mga tao, upang malaman ng lahat ng naninirahan sa lupa na 
ikaw ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos. 

18 Nilalamon ng tiyan ang lahat ng pagkain, gayon ma'y 
mabuti ang isang pagkain kaysa sa iba. 

19 Kung paanong ang bibig ay tumitikim ng sari-saring uri ng 
karne ng usa: gayon ang pusong nakakaunawa ng mga 
kasinungalingang pananalita. 

20 Ang suwail na puso ay nagdudulot ng kalungkutan: nguni't 
ang taong may karanasan ay gagantihin siya. 

21 Ang isang babae ay tatanggap sa bawat lalaki, ngunit ang 
isang anak na babae ay mas mabuti kaysa sa iba. 

22 Ang kagandahan ng isang babae ay nagpapasaya sa mukha, 
at ang isang lalaki ay walang minamahal na higit na mabuti. 
23 Kung mayroong kabaitan, kaamuan, at kaaliwan, sa 
kanyang dila, kung gayon ang kanyang asawa ay hindi gaya 
ng ibang mga lalaki. 

24 Siyang nakakakuha ng asawa ay nagpasimula ng pag-aari, 
isang tulong na gaya niya, at isang haligi ng kapahingahan. 

25 Kung saan walang bakod, doon ang pag-aari ay nasisira: at 
siyang walang asawa ay gumagala-gala na nagdadalamhati. 

26 Sinong magtitiwala sa isang magnanakaw na mahusay na 
nakatalaga, na lumulukso sa bayan at bayan? kaya't sino ang 


maniniwala sa isang tao na walang bahay, at nanunuluyan 
saan man siya dalhin ng gabi? 


KAPITULO 37 


1 Bawat kaibigan ay nagsasabi, Ako ay kaniyang kaibigan din: 
nguni't may isang kaibigan, na isang kaibigan lamang sa 
pangalan. 

2 Hindi baga kapighatian hanggang kamatayan, pagka ang 
isang kasama at kaibigan ay nagiging kaaway? 

3 Oh masamang haka-haka, saan ka naparito upang takpan 
ang lupa ng daya? 

4 May kasama, na nagagalak sa kasaganaan ng kaibigan, 
nguni't sa panahon ng kabagabagan ay laban sa kaniya. 

5 May kasama, na tumutulong sa kaniyang kaibigan para sa 
tiyan, at nagtatalaga ng kalasag laban sa kaaway. 

6 Huwag mong kalimutan ang iyong kaibigan sa iyong pag- 
lisip, at huwag mong kalilimutan siya sa iyong mga 
kayamanan. 

7 Ang bawat tagapayo ay nagpupuri ng payo, ngunit may ilan 
na nagpapayo para sa kanyang sarili. 

8 Mag-ingat sa isang tagapayo, at alamin bago kung ano ang 
kailangan niya, sapagkat siya ay magpapayo para sa kanyang 
sarili, baka siya ay magsapalaran sa iyo, 

9 At sabihin sa iyo, Ang iyong lakad ay mabuti: at pagkatapos 
ay tumayo siya sa kabilang dako, upang tingnan kung ano ang 
mangyayari sa iyo. 

10 Huwag kang sumangguni sa naghihinala sa iyo: at ikubli 
mo ang iyong payo sa mga naiinggit sa iyo. 

11 Ni sumangguni sa isang babae tungkol sa kanyang 
pinagseselosan, ni sa duwag sa usapin ng digmaan, o sa isang 
mangangalakal tungkol sa palitan, o sa isang bumibili tungkol 
sa pagbebenta, ni sa isang taong mainggitin tungkol sa 
pasasalamat, ni sa isang taong walang awa tungkol sa kabaitan, 
ni sa tamad tungkol sa trabaho, o sa isang upahan para sa 
isang taon ng pagtatapos ng trabaho, ni sa isang tamad na 
manggagawa tungkol sa maraming negosyo: huwag mong 
pakinggan ang mga ito sa anomang bagay ng payo. 

12 Ngunit patuloy na sumama sa isang makadiyos na tao, na 
alam mong tumutupad sa mga kautusan ng Panginoon, na ang 
pag-iisip ay alinsunod sa iyong pag-iisip, at magdadalamhati 
kasama mo, kung ikaw ay magkamali. 

13 At ang payo ng iyong sariling puso ay manatili: sapagka't 
walang taong higit na tapat sa iyo kaysa rito. 

14 Sapagka't ang isip ng isang tao ay minsang magsasabi sa 
kaniya ng higit sa pitong bantay, na nakaupo sa itaas ng isang 
mataas na tore. 

15 At higit sa lahat ng ito ay idalangin mo sa Kataastaasan, na 
ituro niya ang iyong daan sa katotohanan. 

16 Hayaan ang katwiran bago ang bawat gawain, at ang payo 
bago ang bawat aksyon. 

17 Ang mukha ay tanda ng pagbabago ng puso. 

18 Apat na paraan ang lumilitaw: mabuti at masama, buhay at 
kamatayan: nguni't ang dila ay nagpupuno sa kanila na palagi. 
19 May isa na matalino at nagtuturo sa marami, ngunit hindi 
kapaki-pakinabang sa kanyang sarili. 

20 May isa na nagpapakita ng karunungan sa mga salita, at 
kinapopootan: siya'y kakapusin ng lahat ng pagkain. 

21 Sapagka't ang biyaya ay hindi ibinigay sa kaniya mula sa 
Panginoon, sapagka't siya ay pinagkaitan ng lahat ng 
karunungan. 

22 Ang iba ay marunong sa kaniyang sarili, at ang mga bunga 
ng pagkaunawa ay kapuri-puri sa kaniyang bibig. 

23 Ang pantas ay nagtuturo sa kaniyang bayan, at ang mga 
bunga ng kaniyang unawa ay hindi nagkukulang. 


24 Ang pantas ay mapupuspos ng pagpapala, at lahat ng 
nakakakita sa kanya ay aariin siyang masaya. 

25 Ang mga araw ng buhay ng tao ay mabibilang: nguni't ang 
mga araw ng Israel ay hindi mabilang. 

26 Ang pantas na tao ay magmamana ng kaluwalhatian sa 
gitna ng kaniyang bayan, at ang kaniyang pangalan ay 
magiging magpakailan man. 

27 Anak ko, subukin mo ang iyong kaluluwa sa iyong buhay, 
at tingnan mo kung ano ang masama para dito, at huwag 
mong ibigay iyon. 

28 Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay hindi 
mapapakinabangan sa lahat ng mga tao, ni ang bawa't 
kaluluwa ay nalulugod sa lahat ng bagay. 

29 Huwag kang masiba sa anumang masarap na bagay, ni 
maging masyadong sakim sa karne: 

30 Sapagka't ang labis na pagkain ay nagdudulot ng 
karamdaman, at ang pagmamalabis ay magiging kapanglawan. 
31 Sa pamamagitan ng katakawan ay marami ang napahamak, 
ngunit ang nag-iingat ay nagpapahaba ng kanyang buhay. 


KAPITULO 38 


1 Igalang mo ang isang manggagamot na may karangalang 
nararapat sa kanya para sa mga gamit na maaari mong 
makuha sa kanya: sapagka't nilikha siya ng Panginoon. 

2 Sapagka't sa Kataastaasan nanggagaling ang kagalingan, at 
siya'y tatanggap ng karangalan ng hari. 

3 Ang karunungan ng manggagamot ay magtataas ng 
kaniyang ulo: at sa paningin ng mga dakilang tao ay magiging 
kahanga-hanga siya. 

4 Nilikha ng Panginoon ang mga gamot mula sa lupa, at siya 
na pantas ay hindi kapopootan sila. 

5 Hindi ba't ang tubig ay ginawang matamis ng kahoy, upang 
ang kabutihan niyaon ay makilala? 

6 At binigyan niya ang mga tao ng kasanayan, upang siya ay 
parangalan sa kanyang mga kamangha-manghang gawa. 

7 Sa gayong paraan ay nagpapagaling siya ng mga tao, at 
inaalis ang kanilang mga sakit. 

8 Ang mga ito ay gumagawa ng isang pampalasa, at sa 
kanyang mga gawa ay walang katapusan, at mula sa kanya 
ang kapayapaan sa buong lupa, 

9 Anak ko, sa iyong karamdaman ay huwag kang magpabaya: 
kundi manalangin ka sa Panginoon, at ikaw ay pagagalingin 
niya. 

10 Iwan mo ang kasalanan, at ayusin mo ang iyong mga 
kamay sa matuwid, at linisin mo ang iyong puso sa lahat ng 
kasamaan. 

11 Magbigay kayo ng masarap na amoy, at alaala ng mainam 
na harina, at maghandog ng taba, na parang wala. 

12 Kung magkagayo'y bigyan mo ng dako ang manggagamot, 
sapagka't nilalang siya ng Panginoon: huwag mong hayaang 
umalis siya sa iyo, sapagka't kailangan mo siya. 

13 May panahon na sa kanilang mga kamay ay may mabuting 
tagumpay. 

14 Sapagkat sila ay mananalangin din sa Panginoon, na 
kanyang paganahin yaong, na kanilang ibinibigay para sa 
kaginhawahan at lunas sa pagpapahaba ng buhay. 

15 Siya na nagkakasala sa harap ng kaniyang Maylalang, 
mahulog siya sa kamay ng manggagamot. 

16 Anak ko, hayaang bumagsak ang mga luha sa mga patay, 
at magsimulang managhoy, na para bang ikaw ay dumanas ng 
malaking pinsala sa iyong sarili, at pagkatapos ay takpan ang 
kanyang katawan ayon sa kaugalian, at huwag pabayaan ang 
kanyang libing. 

17 Umiyak ka nang may kapaitan, at dumaing, at managhoy, 
ayon sa nararapat, at isa o dalawang araw, baka ikaw ay 


pagsalitaan ng masama: at kung magkagayo'y aliwin mo ang 
iyong sarili dahil sa iyong kalumbayan. 

18 Sapagka't sa kabigatan ay nanggagaling ang kamatayan, at 
ang kabigatan ng puso ay sumisira ng lakas. 

19 Sa kadalamhatian naman ay nananatili ang kalungkutan: at 
ang buhay ng dukha ay sumpa ng puso. 

20 Huwag kang magdala ng kabigatan sa iyong puso: itaboy 
mo ito, at bahaginan mo ang huling wakas. 

21 Huwag mong kalilimutan, sapagka't walang pagbabalik: 
hindi mo siya gagawan ng mabuti, kundi sasaktan ang iyong 
sarili. 

22 Alalahanin mo ang aking kahatulan: sapagka't ang iyo 
naman ay magiging gayon, kahapon para sa akin, at ngayon 
para sa iyo. 

23 Kapag ang patay ay nagpapahinga, hayaan ang kanyang 
alaala na magpahinga, at maaliw para sa kanya, kapag ang 
kanyang Espiritu ay humiwalay sa kanya. 

24 Ang karunungan ng taong nag-aral ay dumarating sa 
pagkakataon ng maraming oras: at siyang may kakaunting 
gawain ay magiging pantas. 

25 Paano siya makakakuha ng karunungan na humahawak ng 
araro, at nagmamapuri sa panundo (gamit pang-araro), na 
nagtutulak ng mga baka, at pagod sa kanilang mga gawain, at 
ang pananalita ay tungkol sa mga toro? 

26 Ibinigay niya ang kaniyang isip na gumawa ng mga hukay, 
at masipag magbigay ng kumpay (pagkain) sa baka. 

27 Gayon din ang bawa't karpentero at manggagawa, na 
nagpapagal gabi at araw: at silang nagsisiputol at naglalagay 
ng mga tatak, at nagsisikap na gumawa ng malaking sari-sari, 
at nagbibigay ng kanilang sarili sa mga huwad na larawan, at 
nagpupuyat upang tapusin ang isang gawain: 

28 Ang panday din na nakaupo sa tabi ng palihan, at 
pinagmamasdan ang gawang bakal, ang singaw ng apoy ay 
sumisira sa kaniyang laman, at siya'y nakikipaglaban sa init 
ng hurno: ang ingay ng martilyo at ng patong ay laging nasa 
kaniyang mga tainga, at ang kaniyang mga mata ay tumitingin 
sa anyo ng bagay na kaniyang ginagawa, itinalaga niya ang 
kaniyang isip na tapusin ang kaniyang gawain, at nagpupuyat 
upang pakinisin itong lubos: 

29 Gayon din ang magpapalayok na nakaupo sa kaniyang 
gawain, at pinapaikot ang gulong ng kaniyang mga paa, na 
laging nakatalaga sa kaniyang gawain, at ginagawa ang lahat 
ng kaniyang gawain sa pamamagitan ng bilang, 

30 Kaniyang hinuhubog ng kaniyang bisig ang putik, at 
ibinababa ang kaniyang lakas sa harap ng kaniyang mga paa, 
inilalapat niya ang kanyang sarili upang pamunuan ito, at siya 
ay masikap na linisin ang hurno: 

31 Lahat ng ito ay nagtitiwala sa kanilang mga kamay: at 
bawa't isa ay pantas sa kaniyang gawa. 

32 Kung wala ang mga ito ay hindi tatahanan ang isang 
lungsod: at hindi sila tatahan kung saan nila ibig, o akyat-baba 
man: 

33 Hindi sila hahanapin sa payo ng madla, o mauupo man sa 
kapisanan: hindi sila uupo sa luklukan ng mga hukom, o 
mauunawaan man ang hatol ng kahatulan: hindi sila 
makapagpahayag ng katarungan at kahatulan, at hindi sila 
matatagpuan kung saan sinasalita ang mga talinghaga. 

34 Ngunit pananatilihin nila ang kalagayan ng daigdig, at ang 
lahat ng kanilang hangarin ay nasa gawain ng kanilang 
kasanayan. 


KAPITULO 39 


] Nguni't siya na nagbibigay ng kaniyang pag-iisip sa 
kautusan ng Kataastaasan, at abala sa pagbubulay-bulay 


niyaon, ay hahanapin ang karunungan ng lahat ng matatanda, 
at abala sa mga hula. 

2 Kaniyang tutuparin ang mga salita ng mga kilalang tao: at 
kung saan naroon ang mga tusong talinghaga, ay naroroon din 
siya. 

3 Hahanapin niya ang mga lihim ng mga mabigat na 
pangungusap, at makakaintindi sa mga malalim na talinghaga. 
4 Siya'y maglilingkod sa gitna ng mga dakilang tao, at 
haharap sa mga prinsipe:siya'y maglalakbay sa ibang mga 
lupain, sapagkat sinubukan niya ang mabuti at ang masama sa 
mga tao. 

5 Kaniyang ibibigay ang kaniyang puso upang lumapit nang 
maaga sa Panginoon na lumikha sa kaniya, at mananalangin 
sa harap ng Kataastaasan, at ibubuka ang kaniyang bibig sa 
panalangin, at magsusumamo para sa kaniyang mga kasalanan. 
6 Kapag ninais ng dakilang Panginoon, siya ay mapupuspos 
ng diwa ng pang-unawa: siya'y magbubuhos ng matalinong 
mga pangungusap, at magpapasalamat sa Panginoon sa 
kaniyang panalangin. 

7 Siya ay magtuturo ng kaniyang payo at kaalaman, at sa 
kaniyang mga lihim ay magbubulay-bulay siya. 

8 Ipahahayag niya ang kanyang natutuhan, at luluwalhati sa 
batas ng tipan ng Panginoon. 

9 Marami ang magpupuri sa kanyang pagkaunawa, at hangga't 
ang mundo ay nananatili, ito ay hindi mabubura, ang kaniyang 
alaala ay hindi mawawala, at ang kaniyang pangalan ay 
mabubuhay sa sali't salinlahi. 

10 Ipahahayag ng mga bansa ang kaniyang karunungan, at 
ipahahayag ng kapisanan ang kaniyang kapurihan. 

11 Kung siya'y mamatay, siya'y mag-iiwan ng isang pangalan 
na higit sa isang libo: at kung siya'y mabuhay, kaniyang 
dadagdagan. 

12 Gayon ma'y mayroon pa akong sasabihin, na aking pinag- 
isipan, sapagka't ako'y napupuno gaya ng buwan sa kabilugan. 
13 Dinggin ninyo ako, kayong mga banal na anak, at 
namumulaklak na parang rosas na tumutubo sa tabi ng batis 
ng parang: 

14 At magbigay kayo ng isang matamis na halimuyak na 
parang insenso, at yumabong gaya ng isang liryo, magpadala 
ng amoy, at umawit ng isang awit ng papuri, purihin ang 
Panginoon sa lahat ng kanyang mga gawa. 

15 Dakilahin ang kanyang pangalan, at ipahayag ang kanyang 
papuri sa pamamagitan ng mga awit ng inyong mga labi, at sa 
pamamagitan ng mga alpa, at sa pagpupuri sa kanya ay 
sasabihin ninyo sa ganitong paraan: 

16 Ang lahat ng gawain ng Panginoon ay napakabuti, at 
anuman ang kanyang iuutos ay matutupad sa takdang panahon. 
17 At walang makapagsasabi, Ano ito? bakit ganun? sapagka't 
sa panahong angkop ay hahanapin silang lahat: sa kaniyang 
utos ay tumayo ang tubig na parang bunton, at sa mga salita 
ng kaniyang bibig ay mga sisidlan ng tubig. 

18 Sa kaniyang utos ay ginagawa ang anomang nakalulugod 
sa kaniya, at walang makahahadlang, kung kailan siya 
magliligtas. 

19 Ang mga gawa ng lahat ng laman ay nasa harap niya, at 
walang maitatago sa kaniyang mga mata. 

20 Nakikita niya mula sa walang hanggan hanggang sa 
walang hanggan, at walang kahanga-hanga sa harap niya. 

21 Hindi na kailangang sabihin ng isang tao, Ano ito? bakit 
ganun? sapagkat ginawa niya ang lahat ng bagay para sa 
kanilang gamit. 

22 Tinakpan ng kaniyang pagpapala ang tuyong lupa na 
parang ilog, at dinilig na parang baha. 

23 Kung paanong ginawa niyang asin ang tubig, gayon 
mamanahin ng mga pagano ang kaniyang poot. 


24 Kung paanong ang kaniyang mga daan ay malinaw sa 
banal, gayon sila'y mga katitisuran sa masama. 

25 Para sa mabubuti ay mabubuting bagay ang nilikha mula sa 
pasimula: gayon din ang masasamang bagay para sa mga 
makasalanan. 

26 Ang mga pangunahing bagay para sa buong paggamit sa 
buhay ng tao ay tubig, apoy, bakal, at asin, harina ng trigo, 
pulot, gatas, at dugo ng ubas, at langis, at damit. 

27 Ang lahat ng mga bagay na ito ay sa ikabubuti ng 
makadiyos: kaya't sa mga makasalanan ay nagiging masama. 
28 May mga espiritu na nilikha para sa paghihiganti, na sa 
kanilang poot ay humahampas ng mga masasakit na hampas, 
sa panahon ng pagkawasak ay ibinubuhos nila ang kanilang 
lakas, at pinapayapa ang poot niyaong lumikha sa kanila. 

29 Apoy, at granizo, at taggutom, at kamatayan, lahat ng ito 
ay nilikha para sa paghihiganti, 

30 Mga ngipin ng mababangis na hayop, at mga alakdan, mga 
ahas, at ang tabak na nagpaparusa sa masama hanggang sa 
pagkalipol. 

31 Sila ay magsasaya sa kanyang kautusan, at sila ay 
magiging handa sa lupa, kapag kailangan, at pagdating ng 
kanilang panahon, hindi nila susuwayin ang kaniyang salita. 
32 Kaya nga mula sa simula ako ay nagpasya, at inisip ang 
mga bagay na ito, at iniwan ang mga ito sa pagsulat. 

33 Lahat ng mga gawa ng Panginoon ay mabuti: at ibibigay 
niya ang bawa't bagay na kailangan sa takdang panahon. 

34 Kaya't hindi masabi ng isang tao, Ito ay mas masahol pa 
kaysa doon: sapagka't sa takdang panahon silang lahat ay 
masusumpungang mabuti. 

35 At samakatuwid ay purihin ninyo ang Panginoon nang 
buong puso at bibig, at purihin ang pangalan ng Panginoon. 


KAPITULO 40 


] Ang malaking paghihirap ay nilikha para sa bawat tao, at 
isang mabigat na pamatok ang nasa mga anak ni Adan, mula 
sa araw na sila ay lumabas sa sinapupunan ng kanilang ina, 
hanggang sa araw na sila ay bumalik sa ina ng lahat ng bagay. 
2 Ang kanilang pagiisip tungkol sa mga bagay na darating, at 
ang araw ng kamatayan, ay bumabagabag sa kanilang mga 
paglisip, at nagdudulot ng takot sa puso, 

3 Mula sa kaniya na nakaupo sa isang luklukan ng 
kaluwalhatian, sa kaniya na nakababa sa lupa at sa abo, 

4 Mula sa kanya na nakasuot ng kulay ube at isang korona, 
hanggang sa kanya na nararamtan ng isang lino. 

5 Poot, at inggit, kaguluhan, at kabagabagan, takot sa 
kamatayan, at galit, at alitan, at sa oras ng pamamahinga sa 
kanyang higaan ang kanyang pagtulog sa gabi, ay nagbabago 
sa kanyang kaalaman. 

6 Kaunti o wala ang kanyang kapahingahan, at pagkatapos ay 
siya ay natutulog, gaya ng sa isang araw ng pagbabantay, 
nababagabag sa pangitain ng kanyang puso, na parang siya ay 
nakatakas mula sa isang labanan. 

7 Pagka ang lahat ay ligtas, siya'y nagigising, at namamangha 
na ang takot ay walang kabuluhan. 

8 Ang ganitong mga bagay ay nangyayari sa lahat ng laman, 
maging sa tao at maging sa hayop, at iyon ay pitong ulit pa sa 
mga makasalanan. 

9 Kamatayan, at pagdanak ng dugo, alitan, at tabak, mga 
kapahamakan, taggutom, kapighatian, at salot, 

10 Ang mga bagay na ito ay nilikha para sa masasama, at para 
sa kanila ay dumating ang baha. 

11 Lahat ng bagay na nasa lupa ay babalik sa lupa: at ang nasa 
tubig ay babalik sa dagat. 

12 Lahat ng panunuhol at kalikuan ay aalisin: nguni't ang 
tunay na pakikitungo ay mananatili magpakailan man. 


13 Ang mga pag-aari ng masama ay matutuyo na parang ilog, 
at maglalaho sa ingay, gaya ng malakas na kulog sa ulan. 

14 Habang ibinubuka niya ang kaniyang kamay ay magagalak 
siya: gayon ang mga mananalangsang ay mauuwi sa wala. 

15 Ang mga anak ng masama ay hindi magbubunga ng 
maraming sanga: kundi parang mga maruming ugat sa ibabaw 
ng matigas na bato. 

16 Ang damong tumutubo sa bawat tubig at pampang ng isang 
ilog ay bubunutin bago ang lahat ng damo. 

17 Ang kasaganaan ay gaya ng pinakamabungang halamanan, 
at ang awa ay nananatili magpakailan man. 

18 Ang paggawa, at ang maging kontento sa tinatangkilik ng 
tao, ay matamis na buhay:nguni't siyang nakakasumpong ng 
kayamanan ay higit sa kanilang dalawa. 

19 Ang mga anak at ang pagtatayo ng isang bayan ay 
nagpapatuloy sa pangalan ng lalake: nguni't ang asawang 
walang kapintasan ay binibilang na higit sa kanilang dalawa. 
20 Ang alak at musika ay nagpapagalak sa puso: nguni't ang 
pagibig ng karunungan ay higit sa kanilang dalawa. 

21 Ang plauta at ang salterio ay gumagawa ng matamis na 
himig: nguni't ang maligayang dila ay nasa itaas nilang dalawa. 
22 Ang iyong mata ay nagnanais ng lingap at kagandahan: 
nguni't higit kay sa parehong ito ay ang mais habang ito ay 
luntian. 

23 Ang kaibigan at kasamahan ay hindi kailanman 
nagkakatagpong mali: nguni't higit sa dalawang ito ay ang 
asawang babae sa kaniyang asawa. 

24 Ang mga kapatid at ang tulong ay laban sa panahon ng 
kabagabagan: nguni't ang paglilimos ay magliligtas ng higit 
kay sa kanilang dalawa. 

25 Ang ginto at pilak ay nagpapatibay sa paa: nguni't ang 
payo ay pinahahalagahan sa kanilang dalawa. 

26 Ang kayamanan at kalakasan ay nagpapataas ng puso: 
nguni't ang pagkatakot sa Panginoon ay nasa itaas nilang 
dalawa: walang kakulangan sa pagkatakot sa Panginoon, at 
hindi nangangailangan ng tulong. 

27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay mabungang halamanan, 
at tinatakpan siya ng higit sa lahat ng kaluwalhatian. 

28 Anak ko, huwag kang mabuhay ng parang pulubi, dahil 
mas mabuti pang mamatay kaysa magmakaawa. 

29 Ang buhay niya na umaasa sa hapag ng ibang tao ay hindi 
mabibilang na isang buhay, sapagka't dinumihan niya ang 
kaniyang sarili sa pagkain ng ibang tao: nguni't ang taong 
pantas na inalagaang mabuti ay mag-iingat doon. 

30 Ang pagmamalimos ay matamis sa bibig ng walang 
kahihiyan: nguni't sa kaniyang tiyan ay masusunog ang apoy. 


KAPITULO 41 


1 Oh kamatayan, gaano kapait ang pag-alaala sa iyo sa isang 
taong namumuhay nang matiwasay sa kaniyang mga pag-aari, 
sa taong walang anomang nanggugulo sa kaniya, at may 
kasaganaan sa lahat ng bagay: o0, sa kaniya na may 
kakayahang tumanggap pa ng karne! 

2 O kamatayan, katanggap-tanggap ang iyong hatol sa 
nangangailangan, at sa kanya na ang lakas ay nabibigo, na 
ngayon ay nasa huling kapanahunan, at nababagabag sa lahat 
ng bagay, at sa kanya na nawalan ng pag-asa, at nawalan ng 
pasensya! 

3 Huwag mong katakutan ang hatol ng kamatayan, alalahanin 
mo sila na nauna sa iyo, at yaong darating pagkatapos, 
sapagka't ito ang hatol ng Panginoon sa lahat ng laman. 

4 At bakit ka laban sa kaluguran ng Kataastaasan? walang 
pagsisiyasat sa libingan, kung ikaw ay nabuhay ng sampu, o 
isang daan, o isang libong taon. 


5 Ang mga anak ng mga makasalanan ay mga 
kasuklamsuklam na anak, at silang mga nakikipanayam sa 
tahanan ng masama. 

6 Ang mana ng mga anak ng makasalanan ay mawawala, at 
ang kanilang mga lahi ay magkakaroon ng walang hanggang 
kadustaan. 

7 Ang mga anak ay magrereklamo sa isang masamang ama, 
sapagka't sila'y kahihiyaan dahil sa kaniya. 

8 Sa aba ninyo, masasamang tao, na tumalikod sa batas ng 
kataas-taasang Diyos! sapagka't kung kayo'y magsisirami, 
ito'y magiging sa inyong kapahamakan: 

9 At kung kayo'y ipanganak, kayo'y ipanganganak sa sumpa: 
at kung kayo'y mamatay, isang sumpa ang magiging bahagi 
ninyo. 

10 Ang lahat ng nasa lupa ay babalik sa lupa: kaya't ang 
masama ay pupunta mula sa sumpa tungo sa kapahamakan. 

11 Ang pagluluksa ng mga tao ay nasa palibot ng kanilang 
mga katawan: nguni't ang masamang pangalan ng mga 
makasalanan ay mapapawi. 

12 Igalang mo ang iyong pangalan, sapagkat iyan ay 
mananatili sa iyo nang higit sa isang libong malalaking 
kayamanan ng ginto. 

13 Ang mabuting buhay ay may ilang araw lamang: nguni't 
ang mabuting pangalan ay nananatili magpakailan man. 

14 Aking mga anak, ingatan ninyo ang disiplina sa 
kapayapaan: sapagka't ang karunungan na nakukubli, at ang 
kayamanan na hindi nakikita, anong pakinabang sa kanilang 
dalawa? 

15 Ang taong nagkukubli ng kaniyang kamangmangan ay 
maigi kaysa sa taong nagkukubli ng kaniyang karunungan. 

16 Kaya't magkaroon kayo ng hiya ayon sa aking salita: 
sapagka't hindi mabuti na panatilihin ang lahat ng kahihiyan, 
ni ito ay lubos na sinasang-ayunan sa lahat ng bagay. 

17 Mahiya ka sa kapokpokan sa harap ng ama at ng ina: at ng 
kasinungalingan sa harap ng prinsipe at ng makapangyarihang 
tao5 

18 Sa isang pagsuway sa harap ng isang hukom at pinuno, ng 
kasamaan sa harap ng isang kongregasyon at mga tao, ng 
hindi makatarungang pakikitungo sa harap ng iyong kapareha 
at kaibigan, 

19 At tungkol sa pagnanakaw tungkol sa lugar kung saan ka 
nakikipamayan, at tungkol sa katotohanan ng Diyos at sa 
kanyang tipan, at sandalan ng iyong siko sa karne, at ng 
panunuya sa magbigay at kumuha, 

20 At ng katahimikan sa harap ng mga bumabati sa iyo, at 
tumingin sa isang pokpok, 

21 At ihiwalay ang iyong mukha sa iyong kamag-anak, o 
kumuha ng bahagi o regalo, o pagmasdan ang asawa ng ibang 
lalaki. 

22 O maging labis sa kaniyang katulong na babae, at huwag 
lumapit sa kaniyang higaan, o ng mga masasakit na pananalita 
sa harap ng mga kaibigan, at pagkatapos mong magbigay, 
huwag kang magalit, 

23 O ng pag-ulit at pagsasalita muli ng iyong narinig, at ng 
pagsisiwalat ng mga lihim. 

24 Sa gayo'y ikaw ay tunay na may hiya at makakasumpong 
ng lingap sa harap ng lahat ng tao. 


KAPITULO 42 


1] Huwag mong ikahiya ang mga bagay na ito, at huwag kang 
tumanggap ng sinomang tao na magkasala dahil doon: 

2 Ng kautusan ng Kataastaasan, at ng kaniyang tipan, at ng 
paghatol upang bigyang-katwiran ang masama5 

3 Ng pagtutuos sa iyong mga kasama at mga manlalakbay, o 
ng kaloob ng pamana ng mga kaibigan, 


4 Ng katumpakan ng timbangan at mga timbang, o ng 
pagkuha ng marami o kaunti, 

5 At ng walang malasakit na pagbebenta ng mga 
mangangalakal, ng maraming pagwawasto ng mga bata, at 
upang dumugo ang tagiliran ng isang masamang lingkod. 

6 Ang pag-iingat ay mabuti, kung saan naroroon ang 
masamang asawa, at tumahimik, kung saan maraming kamay. 

7 Ihatid ang lahat ng bagay sa bilang at timbang, at isulat ang 
lahat ng iyong ibinibigay, o tinatanggap. 

8 Huwag mong ikahiya na turuan ang mangmang at tanga, at 
sa lubhang matanda na nakikipagtalo sa mga kabataan: sa 
gayo'y ikaw ay tunay na may pinag-aralan, at sinasang-ayunan 
ng lahat ng mga taong nabubuhay. 

9 Ang ama ay nagigising para sa anak na babae, nang walang 
nakakaalam, at ang pag-aalala sa kanya ay nag-aalis ng tulog: 
kapag siya ay bata pa, baka mawala ang bulaklak ng kanyang 
edad, at pagiging kasal, baka siya ay kapootan: 

10 Sa kaniyang pagkabirhen, baka siya ay madungisan at 
mabuntis sa bahay ng kaniyang ama, at sa pagkakaroon ng 
isang asawa, baka siya ay hindi kumilos ng maayos, at kapag 
siya ay may asawa, baka siya ay maging baog. 

11 Panatilihin mong bantayan ang isang walang kahihiyang 
anak na babae, baka ikaw ay gawin niyang katatawanan sa 
iyong mga kaaway, at isang kakutyaan sa bayan, at kakutyaan 
sa gitna ng mga tao, at mapahiya ka sa harap ng karamihan. 

12 Huwag masdan ang kagandahan ng bawat katawan, at 
huwag umupo sa gitna ng mga babae. 

13 Sapagka't sa mga damit nanggagaling ang isang gamu- 
gamo, at sa mga babae ay kasamaan. 

14 Mas mabuti ang kakulitan ng isang lalaki kaysa sa isang 
babaeng magalang, ang isang babae, sabi ko, na nagdudulot 
ng kahihiyan at kadustaan. 

15 Aalalahanin ko ngayon ang mga gawa ng Panginoon, at 
ipahahayag ko ang mga bagay na aking nakita: Sa mga salita 
ng Panginoon ang kaniyang mga gawa. 

16 Ang araw na nagbibigay ng liwanag ay tumitingin sa lahat 
ng bagay, at ang gawain nito ay puno ng kaluwalhatian ng 
Panginoon. 

17 Ang Panginoon ay hindi nagbigay ng kapangyarihan sa 
mga banal na ipahayag ang lahat ng kanyang kagila-gilalas na 
mga gawa, na matatag na itinalaga ng Makapangyarihang 
Panginoon, upang anuman ang naitatag ay para sa kanyang 
kaluwalhatian. 

18 Kaniyang hinahanap ang kalaliman, at ang puso, at 
kinokonsidera ang kanilang mga tusong katha: sapagka't 
nalalaman ng Panginoon ang lahat ng malalaman, at kaniyang 
nakikita ang mga tanda ng sanglibutan. 

19 Kaniyang ipinahahayag ang mga bagay na nakaraan, at 
darating, at inihahayag ang mga hakbang ng mga bagay na 
natatago. 

20 Walang iniisip na nakatakas sa kaniya, ni anomang salita 
ang nalilihim sa kaniya. 

21 Kaniyang pinalamutian ang mga dakilang gawa ng 
kaniyang karunungan, at siya ay mula sa walang hanggan 
hanggang sa walang hanggan: sa kaniya ay walang 
maidaragdag, ni siya man ay mababawasan, at hindi siya 
nangangailangan ng sinomang tagapayo. 

22 Oh gaano kanais-nais ang lahat niyang gawa! at upang ang 
isang tao ay makakita kahit sa isang kislap. 

23 Ang lahat ng mga bagay na ito ay nabubuhay at nananatili 
magpakailanman para sa lahat ng gamit, at silang lahat ay 
masunurin. 

24 Ang lahat ng mga bagay ay doble laban sa isa't isa: at wala 
siyang ginawang di-sakdal. 

25 Isang bagay ang nagtatatag ng mabuti o iba: at sino ang 
mapupuspos ng pagmasdan ang kaniyang kaluwalhatian? 


KAPITULO 43 


] Ang kapalaluan ng kataasan, ang maaliwalas na kalawakan, 
ang kagandahan ng langit, ng kaniyang maluwalhating palabas, 
2 Ang araw kapag lumilitaw, ay nagpapahayag sa kanyang 
pagsikat ng isang kamangha-manghang kasangkapan, ang 
gawa ng Kataastaasan: 

3 Sa katanghalian ay nagpapatuyo ng lupain, at sinong 
makakatagal sa nagniningas na init niyaon? 

4 Ang taong humihip ng hurno ay gumagawa sa init, nguni't 
sinusunog ng araw ang mga bundok ng tatlong ulit, humihinga 
ng nagniningas na singaw, at nagpapadala ng matingkad na 
sinag, ito ay nagpapalabo sa mga mata. 

5 Dakila ang Panginoon na gumawa nito, at sa kaniyang utos 
ay tumatakbong nagmamadali. 

6 Ginawa rin niya ang buwan upang maglingkod sa kanyang 
kapanahunan para sa isang pagpapahayag ng mga panahon, at 
isang tanda ng mundo. 

7 Mula sa buwan ay tanda ng mga kapistahan, isang liwanag 
na bumababa sa kanyang kasakdalan. 

8 Ang buwan ay tinawag ayon sa kanyang pangalan, tumataas 
ng kamangha-mangha sa kanyang pagbabago, bilang isang 
instrumento ng mga hukbo sa itaas, na nagniningning sa 
kalawakan ng langit, 

9 Ang kagandahan ng langit, ang kaluwalhatian ng mga bituin, 
isang palamuting nagbibigay liwanag sa pinakamataas na 
dako ng Panginoon. 

10 Sa utos ng Banal ay tatayo sila sa kanilang kaayusan, at 
hindi manghihina sa kanilang mga pagbabantay. 

11 Masdan mo ang bahaghari, at purihin mo siya na gumawa 
nito, napakaganda nito sa ningning nito. 

12 Nililibot nito ang langit sa palibot ng isang maluwalhating 
bilog, at niyuko ito ng mga kamay ng Kataastaasan. 

13 Sa pamamagitan ng kaniyang utos ay pinabagsak niya ang 
niyebe, at ipinadadala ng matulin ang mga kidlat ng kaniyang 
kahatulan. 

14 Sa pamamagitan nito ay nabubuksan ang mga kayamanan: 
at ang mga ulap ay lumilipad na parang mga ibon. 

15 Sa pamamagitan ng kaniyang dakilang kapangyarihan ay 
pinatatag niya ang mga ulap, at ang mga granizo ay nabibiyak. 
16 Sa kaniyang paningin ay nayayanig ang mga bundok, at sa 
kaniyang kalooban ay humihihip ang hanging timugan. 

17 Ang ingay ng kulog ay nagpapanginig sa lupa: gayon din 
ang bagyo sa norte at ang ipoipo: gaya ng mga ibong 
lumilipad ay pinangangalat niya ang niyebe, at ang 
pagkahulog niyaon ay parang pagdapo ng mga tipaklong: 

18 Ang mata ay namamangha sa kagandahan ng kaputian nito, 
at ang puso ay namamangha sa pag-ulan nito. 

19 At ang hamog na nagyelo na gaya ng asin ay ibinubuhos 
niya sa lupa, at palibhasa'y naninigas, ito'y nalalatag sa tuktok 
ng matutulis na tulos. 

20 Pagka ang malamig na hanging hilaga ay humihip, at ang 
tubig ay naninigas na naging yelo, ito'y tumatahan sa bawa't 
pagtitipon ng tubig, at binibihisan ang tubig na parang baluti. 
21 Nilamon nito ang mga bundok, at sinusunog ang ilang, at 
tinutupok ang damo na parang apoy. 

22 Ang kasalukuyang lunas sa lahat ay isang ambon na 
dumarating na mabilis, ang hamog na dumarating pagkatapos 
ng init ay nagpapaginhawa. 

23 Sa pamamagitan ng kaniyang payo ay kaniyang 
pinapaginhawa ang kalaliman, at nagtatanim ng mga pulo 
doon. 

24 Sila na naglalayag sa dagat ay nagsasabi ng panganib 
niyaon, at kapag naririnig natin ito ng ating mga tainga, tayo 
ay namamangha doon. 


25 Sapagka't doon ay may kakaiba at kamangha-manghang 
mga gawa, iba't ibang uri ng mga hayop at mga balyena na 
nilikha. 

26 Sa pamamagitan niya ang wakas ng mga ito ay may 
masaganang tagumpay, at sa pamamagitan ng kanyang salita 
ang lahat ng bagay ay nabubuo. 

27 Tayo ay maaaring magsalita ng marami, at gayon ma'y 
nagkukulang: kaya't sa kabuuan, siya ay lahat. 

28 Paano natin siya madadakila? sapagka't siya'y dakila sa 
lahat ng kaniyang mga gawa. 

29 Ang Panginoon ay kakilakilabot at napakadakila, at 
kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. 

30 Kapag niluwalhati ninyo ang Panginoon, dakilain siya sa 
abot ng inyong makakaya, sapagka't siya'y hihigit pa ng higit: 
at pagka siya'y inyong itinaas, ilabas ninyo ang inyong buong 
lakas, at huwag kayong mangapagod, sapagka't kailanma'y 
hindi ka makakarating nang sapat. 

31 Sino ang nakakita sa kaniya, upang kaniyang masabi sa 
atin? at sino ang makapagpapalaki sa kanya bilang siya? 

32 Mayroon pang mga nakatagong mas dakilang bagay kaysa 
sa mga ito, sapagka't nakita natin ang iilan lamang sa 
kaniyang mga gawa. 

33 Sapagkat ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay, at sa 
makadiyos ay binigyan niya ng karunungan. 


KAPITULO 44 


1 Purihin natin ngayon ang mga tanyag na tao, at ang ating 
mga magulang na nanganak sa atin. 

2 Ang Panginoon ay gumawa ng dakilang kaluwalhatian sa 
pamamagitan nila sa pamamagitan ng kanyang dakilang 
kapangyarihan mula pa sa simula. 

3 Yaong mga namamahala sa kanilang mga kaharian, mga 
taong kilala sa kanilang kapangyarihan, nagbibigay ng payo sa 
pamamagitan ng kanilang pang-unawa, at nagpapahayag ng 
mga hula: 

4 Ang mga pinuno ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang 
mga payo, at sa pamamagitan ng kanilang kaalaman sa 
pagkatuto ay nararapat para sa mga tao, matalino at magaling 
magsalita ang kanilang mga tagubilin: 

5 Tulad ng nalaman ang mga himig ng musika, at binibigkas 
ang mga taludtod nang nakasulat: 

6 Mga mayayamang tao na biniyayaan ng kakayahan, na 
namumuhay nang payapa sa kanilang mga tahanan: 

7 Lahat ng ito ay pinarangalan sa kanilang mga lahi, at naging 
kaluwalhatian ng kanilang mga panahon. 

8 Mayroong sa kanila, na nag-iwan ng pangalan sa likuran 
nila, upang ang kanilang papuri ay maiulat. 

9 At mayroong iba, na walang alaala, na napahamak, na para 
bang sila ay hindi kailanman naging, at naging parang hindi 
pa ipinanganak, at ang kanilang mga anak pagkatapos nila. 

10 Datapuwa't ang mga ito ay mga taong mahabagin, na ang 
kanilang katuwiran ay hindi nakalimutan. 

11 Sa kanilang binhi ay mananatiling mabuting mana, at ang 
kanilang mga anak ay nasa loob ng tipan. 

12 Ang kanilang binhi ay tumatayong matatag, at ang 
kanilang mga anak dahil sa kanila. 

13 Ang kanilang binhi ay mananatili magpakailanman, at ang 
kanilang kaluwalhatian ay hindi mapapawi. 

14 Ang kanilang mga katawan ay inilibing sa kapayapaan, 
ngunit ang kanilang pangalan ay nabubuhay magpakailanman. 
15 Ang mga tao ay magsasabi ng kanilang karunungan, at ang 
kapisanan ay maghahayag ng kanilang papuri. 

16 Nilugod ni Enoch ang Panginoon, at nailipat, bilang isang 
halimbawa ng pagsisisi sa lahat ng henerasyon. 


17 Si Noe ay natagpuang sakdal at matuwid, sa panahon ng 
poot siya ay kinuha bilang kapalit ng mundo, anupa't siya ay 
iniwan bilang isang natira sa lupa, nang dumating ang baha. 

18 Isang walang hanggang tipan ang ginawa sa kanya, na ang 
lahat ng laman ay hindi na mapahamak sa pamamagitan ng 
baha. 

19 Si Abraham ay dakilang ama ng maraming tao: sa 
kaluwalhatian ay walang gaya niya, 

20 Na iningatan ang kautusan ng Kataastaasan, at 
nakipagtipan sa kaniya: kaniyang itinatag ang tipan sa 
kaniyang laman, at nang siya ay napatunayan, siya ay 
nasumpungang tapat. 

21 Kaya nga tiniyak niya sa kanya sa pamamagitan ng isang 
panunumpa, na pagpapalain niya ang mga bansa sa kanyang 
binhi, at pararamihin niya siya bilang alabok ng lupa, at itataas 
ang kanyang binhi bilang mga bituin, at pamanahin sila mula 
sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa 
kahulihulihang bahagi ng lupain. 

22 Kay Isaac ay kaniyang itinatag na gayon din, alang-alang 
kay Abraham na kaniyang ama, ang pagpapala sa lahat ng 
mga tao, at ang tipan, At ipinatong sa ulo ni Jacob. Kaniyang 
kinilala siya sa kaniyang pagpapala, at binigyan siya ng mana, 
at hinati ang kaniyang mga bahagi, sa labindalawang tribo ay 
pinaghiwalay niya sila. 


KAPITULO 45 


1 At siya'y naglabas sa kaniya ng isang taong mahabagin, na 
nakasumpong ng biyaya sa paningin ng lahat ng laman, sa 
makatuwid baga'y si Moises, na minamahal ng Dios at ng mga 
tao, na ang alaala ay pinagpala. 

2 Ginawa niya siyang gaya ng maluwalhating mga banal, at 
pinalaki siya, na anopa't ang kaniyang mga kaaway ay 
nangatakot sa kaniya. 

3 Sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay pinatigil niya ang 
mga kababalaghan, at ginawa siyang maluwalhati sa paningin 
ng mga hari, at binigyan siya ng utos para sa kanyang mga tao, 
at ipinakita sa kanya ang bahagi ng kanyang kaluwalhatian. 

4 Pinabanal niya siya sa kanyang kawalang-katapatan at 
kaamuan, at pinili siya sa lahat ng tao. 

5 Ipinarinig niya sa kanya ang kanyang tinig, at dinala siya sa 
madilim na ulap, at binigyan siya ng mga utos sa harap ng 
kanyang mukha, maging ang batas ng buhay at kaalaman, 
upang maituro niya kay Jacob ang kanyang mga tipan, at ang 
Israel ng kanyang mga kahatulan. 

6 Kaniyang itinaas si Aaron, isang banal na tao na gaya niya, 
sa makatuwid baga'y ang kaniyang kapatid, sa tribo ni Levi. 

7 Isang walang hanggang tipan ang ginawa niya sa kanya at 
binigyan siya ng pagkasaserdote sa mga tao, kaniyang 
pinaganda siya ng magagandang palamuti, at dinamitan siya 
ng balabal ng kaluwalhatian. 

8 Inilagay niya sa kaniya ang sakdal na kaluwalhatian, at 
pinalakas siya ng mayayamang kasuutan, ng mga salawal, ng 
mahabang balabal, at ng epod. 

9 At pinaligiran niya siya ng mga pomegranates, at ng 
maraming gintong kampana sa palibot, upang sa kanyang 
paglakad ay magkaroon ng tunog, at isang ingay na maaaring 
marinig sa templo, bilang isang alaala sa mga anak ng 
kanyang mga tao, 

10 Na may banal na kasuutan, na may ginto, at bughaw na 
seda, at kulay-ube, na yari ng burda, na may pektoral ng 
kahatulan, at may Urim at Thummim, 

11 Na may pilipit na pula, na gawa ng bihasang manggagawa, 
na may mga mahalagang bato na inukit na parang mga tatak, 
at inilagay sa ginto, na gawa ng mag-aalahas, na may sulat na 
inukit na pinakaalaala, ayon sa bilang ng mga tribo ng Israel. 


12 Siya'y naglagay ng korona na ginto sa mitra, na doon ay 
inukitan ng kabanalan, isang palamuti ng karangalan, isang 
mamahaling gawa, ang nais ng mga mata, na mabuti at 
maganda. 

13 Nauna sa kaniya ay walang ganyan, ni sinomang taga 
ibang lupa ang nagsuot ng mga yaon, kundi ang kaniyang mga 
anak lamang at ang mga anak ng kaniyang mga anak 
magpakailan man. 

14 Ang kanilang mga hain ay lubusang uubusin araw-araw na 
dalawang beses na palagi. 

15 Itinalaga siya ni Moises, at pinahiran siya ng banal na 
langis: ito ay itinakda sa kaniya sa pamamagitan ng isang 
walang hanggang tipan, at sa kaniyang binhi, habang 
nananatili ang langit, upang sila ay mangasiwa sa kaniya, at 
magsagawa ng katungkulan ng pagkasaserdote, at pagpalain 
ang mga tao sa kanyang pangalan. 

16 Pinili niya siya sa lahat ng mga taong nabubuhay upang 
mag-alay ng mga hain sa Panginoon, insenso, at masarap na 
amoy, bilang isang alaala, upang gumawa ng pagkakasundo 
para sa kanyang bayan. 

17 Ibinigay niya sa kaniya ang kaniyang mga utos, at 
kapamahalaan sa mga palatuntunan ng mga kahatulan, upang 
kaniyang ituro kay Jacob ang mga patotoo, at ipaalam sa 
Israel ang kaniyang mga kautusan. 

18 Ang mga taga ibang lupa ay nagsabuwatan laban sa kaniya, 
at nilapastangan siya sa ilang, sa makatuwid baga'y ang mga 
lalake na nasa panig ni Dathan at ni Abiron, at ang kapisanan 
ni Core, na may kapusukan at poot. 

19 Ito'y nakita ng Panginoon, at hindi niya kinalugdan, at sa 
kaniyang galit na poot ay nangasunog sila: siya'y gumawa ng 
mga kababalaghan sa kanila, upang wasakin sila ng mainit na 
apoy. 

20 Nguni't kaniyang ginawang lalong marangal si Aaron, at 
binigyan siya ng mana, at binahagi sa kaniya ang mga unang 
bunga ng anj, lalo na't naghanda siya ng tinapay na sagana: 

21 Sapagkat kumakain sila ng mga hain sa Panginoon, na 
ibinigay niya sa kanya at sa kanyang binhi. 

22 Gayon ma'y sa lupain ng bayan ay wala siyang mana, ni 
nagkaroon man siya ng anomang bahagi sa gitna ng bayan: 
sapagka't ang Panginoon din ang kaniyang bahagi at mana. 

23 Ang ikatlo sa kaluwalhatian ay si Phinees na anak ni 
Eleazar, sapagka't siya'y nagkaroon ng sikap sa pagkatakot sa 
Panginoon, at tumindig na may mabuting tapang ng puso: 
nang ang bayan ay tumalikod, at gumawa ng 
pakikipagkasundo para sa Israel. 

24 Kaya't nagkaroon ng isang tipan ng kapayapaan na ginawa 
sa kanya, na siya ay magiging pinuno ng santuwaryo at ng 
kanyang mga tao, at na siya at ang kanyang mga inapo ay 
magkakaroon ng dignidad ng pagkasaserdote 
magpakailanman: 

25 Ayon sa tipan na ginawa kay David na anak ni Jesse, sa 
tribo ni Juda, na ang mana ng hari ay sa kaniyang lahi lamang: 
gayon din naman ang mana ni Aaron sa kaniyang binhi. 

26 Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan sa iyong puso upang 
hatulan ang kanyang bayan sa katuwiran, upang ang kanilang 
mabubuting bagay ay hindi masira, at upang ang kanilang 
kaluwalhatian ay manatili magpakailanman. 


KAPITULO 46 


1 Si Joshua na anak ni Nun ay matapang sa mga digmaan, at 
naging kahalili ni Moises sa mga propesiya, na ayon sa 
kanyang pangalan ay ginawang dakila para sa pagliligtas ng 
mga hinirang ng Diyos, at paghihiganti sa mga kaaway na 
bumangon laban sa kanila, upang mailagay niya ang Israel sa 
kanilang mana. 


2 Anong dakilang kaluwalhatian ang kaniyang natamo, nang 
kaniyang itaas ang kaniyang mga kamay, at iniunat ang 
kaniyang tabak laban sa mga bayan! 

3 Sinong nauna sa kaniya ang tumayong gayon? sapagkat ang 
Panginoon mismo ang nagdala ng kanyang mga kaaway sa 
kanya. 

4 Hindi ba bumalik ang araw sa kanyang paraan? at hindi ba 
kasinghaba ng dalawa ang isang araw? 

5 Siya ay tumawag sa kataas-taasang Panginoon, nang ang 
mga kaaway ay nagpupumilit sa kaniya sa lahat ng dako, at 
narinig siya ng dakilang Panginoon. 

6 At sa pamamagitan ng mga granizo ng makapangyarihang 
kapangyarihan ay ginawa niyang marahas na bumagsak ang 
labanan sa mga bansa, at sa pagbaba ng Beth-horon ay nilipol 
niya ang mga lumalaban, upang malaman ng mga bansa ang 
buong lakas nila, sapagkat siya ay nakipaglaban sa paningin 
ng Panginoon, at sinundan niya ang Makapangyarihan. 

7 Sa panahon din ni Moises ay gumawa siya ng isang gawa ng 
awa, siya at si Caleb na anak ni Jephone, sa kanilang 
pagsalansang sa kapisanan, at pinigil ang bayan sa kasalanan, 
at pinatahimik ang masamang pagbulong-bulungan. 

8 At sa anim na raang libong tao na naglalakad, silang dalawa 
ay naingatan upang dalhin sila sa mana, hanggang sa lupaing 
binubukalan ng gatas at pulot. 

9 Binigyan din ng Panginoon ng lakas si Caleb, na nanatili sa 
kaniya hanggang sa kaniyang katandaan, na anopa't siya'y 
pumasok sa matataas na dako ng lupain, at nakuha ng 
kaniyang binhi na pinakamana: 

10 Upang makita ng lahat ng mga anak ni Israel na mabuti ang 
sumunod sa Panginoon. 

11 At tungkol sa mga hukom, bawa't isa sa pangalan, na ang 
puso ay hindi nagpakapokpok, o humiwalay sa Panginoon, 
pagpalain nawa ang kanilang alaala. 

12 Hayaang umunlad ang kanilang mga buto mula sa kanilang 
kinalalagyan, at ang pangalan nila na pinarangalan ay manatili 
sa kanilang mga anak. 

13 Si Samuel, ang propeta ng Panginoon, na minamahal ng 
kanyang Panginoon, ay nagtatag ng isang kaharian, at 
nagbuhos ng langis sa ulo ng mga prinsipe sa kanyang mga 
tao. 

14 Sa pamamagitan ng kautusan ng Panginoon ay hinatulan 
niya ang kapisanan, at ang Panginoon ay may paggalang kay 
Jacob. 

15 Sa pamamagitan ng kanyang katapatan ay natagpuan 
siyang isang tunay na propeta, at sa pamamagitan ng kanyang 
salita ay nakilala siyang tapat sa pangitain. 

16 Siya'y tumawag sa makapangyarihang Panginoon, nang 
ang kaniyang mga kaaway ay nagpupumilit sa kaniya sa lahat 
ng dako, nang kaniyang inihandog ang pasusuhin na tupa. 

17 At ang Panginoon ay kumulog mula sa langit, at sa isang 
malakas na ingay ay ipinarinig ang kaniyang tinig. 

18 At kaniyang winasak ang mga pinuno ng mga taga Tiro, at 
ang lahat ng mga prinsipe ng mga Filisteo. 

19 At bago ang kaniyang mahabang pagtulog ay nagpahayag 
siya sa paningin ng Panginoon at ng kaniyang hinirang, Hindi 
ako kumuha ng pag-aari ng sinomang tao, gaya ng isang 
sapatos: at walang sinumang nag-akusa sa kaniya. 

20 At pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nagpropesiya siya, 
at ipinakita sa hari ang kanyang wakas, at itinaas ang kanyang 
tinig mula sa lupa sa propesiya, upang pawiin ang kasamaan 
ng mga tao. 


KAPITULO 47 


1 At pagkatapos niya ay bumangon si Nathan upang manghula 
sa panahon ni David. 


2 Kung paanong inalis ang taba sa handog tungkol sa 
kapayapaan, gayon pinili si David sa mga anak ni Israel. 

3 Siya'y nakipaglaro sa mga leon na parang mga bata, at sa 
mga oso na parang mga tupa. 

4 Hindi ba siya pumatay ng isang higante, nang siya'y bata pa? 
at hindi ba niya inalis ang kadustaan sa mga tao, nang iangat 
niya ang kanyang kamay kasama ang bato sa tirador, at 
ibagsak ang pagyayabang ni Goliath? 

5 Sapagkat siya ay tumawag sa kataas-taasang Panginoon, at 
binigyan niya siya ng lakas sa kanyang kanang kamay upang 
patayin ang makapangyarihang mandirigmang iyon, at itayo 
ang sungay ng kanyang mga tao. 

6 Kaya't pinarangalan siya ng mga tao ng sampu-sampung 
libo, at pinuri siya sa mga pagpapala ng Panginoon, na 
binigyan niya siya ng korona ng kaluwalhatian. 

7 Sapagka't kaniyang winasak ang mga kaaway sa bawa't 
dako, at inilagay sa wala ang mga Filisteo na kaniyang mga 
kalaban, at binali ang kanilang sungay hanggang sa araw na 
ito. 

8 Sa lahat niyang gawa ay pinuri niya ang Banal na 
Kataastaasan ng mga salita ng kaluwalhatian, nang buong 
puso ay umawit siya ng mga awit, at minahal niya ang 
gumawa sa kanya. 

9 Naglagay din siya ng mga mang-aawit sa harap ng dambana, 
upang sa pamamagitan ng kanilang mga tinig ay makapagawit 
sila ng matamis na himig, at araw-araw ay umawit ng mga 
pagpuri sa kanilang mga awit. 

10 Pinaganda niya ang kanilang mga kapistahan, at inayos 
niya ang mga takdang panahon hanggang sa wakas, upang 
kanilang purihin ang kaniyang banal na pangalan, at upang 
ang templo ay tumunog mula umaga. 

11 Inalis ng Panginoon ang kaniyang mga kasalanan, at 
itinaas ang kaniyang sungay magpakailan man: binigyan niya 
siya ng tipan ng mga hari, at ng luklukan ng kaluwalhatian sa 
Israel. 

12 Kasunod niya ay bumangon ang isang matalinong anak, at 
alang-alang sa kanya ay tumira siya nang malaya. 

13 Si Solomon ay naghari sa mapayapang panahon, at 
pinarangalan, sapagka't pinatahimik ng Dios ang lahat sa 
palibot niya, upang makapagtayo siya ng bahay sa kaniyang 
pangalan, at maihanda ang kaniyang santuario magpakailan 
man. 

14 Anong katalinuhan mo sa iyong kabataan at, gaya ng baha, 
puspos ng unawa! 

15 Tinakpan ng iyong kaluluwa ang buong lupa, at pinuno mo 
ito ng maitim na talinghaga. 

16 Ang iyong pangalan ay napunta sa malayo sa mga pulo, at 
para sa iyong kapayapaan ay minahal ka. 

17 Ang mga lupain ay namangha sa iyo dahil sa iyong mga 
awit, at mga kawikaan, at mga talinghaga, at mga 
pakahulugan. 

18 Sa pangalan ng Panginoong Diyos, na tinatawag na 
Panginoong Diyos ng Israel, umipon ka ng ginto na parang 
lata, at nagparami ka ng pilak na parang tingga. 

19 Iyong iniyuko ang iyong mga balakang sa mga babae, at sa 
pamamagitan ng iyong katawan ay pinasakop ka. 

20 Iyong dinungisan ang iyong karangalan, at dinumhan mo 
ang iyong binhi, na anopa't ikaw ay nagdala ng galit sa iyong 
mga anak, at nalungkot dahil sa iyong kamangmangan. 

21 Sa gayo'y nahati ang kaharian, at mula sa Ephraim ay 
naghari ang isang mapanghimagsik na kaharian. 

22 Ngunit hindi kailanman iiwan ng Panginoon ang kanyang 
awa, ni hindi mawawala ang alinman sa kanyang mga gawa, 
ni hindi niya aalisin ang salinlahi ng kanyang mga hinirang, at 
ang binhi niya na umiibig sa kanya ay hindi niya aalisin: 


kaya't nagbigay siya ng nalabi kay Jacob, at mula sa kanya ay 
isang ugat kay David. 

23 Sa gayo'y nagpahinga si Solomon na kasama ng kaniyang 
mga magulang, at sa kaniyang binhi ay iniwan niya sa likuran 
niya si Roboam, sa makatuwid baga'y ang kamangmangan ng 
bayan, at walang unawa, na lumihis ng bayan sa pamamagitan 
ng kaniyang payo. Nandoon din si Jeroboam na anak ni Nabat, 
na nagpakasala sa Israel, at nagturo kay Ephraim ng daan ng 
kasalanan: 

24 At ang kanilang mga kasalanan ay labis na dumami, kung 
kaya't sila ay itinaboy palabas ng lupain. 

25 Sapagka't kanilang hinanap ang lahat ng kasamaan, 
hanggang sa dumating sa kanila ang paghihiganti. 


KAPITULO 48 


1 Nang magkagayo'y tumindig si Elias na propeta na parang 


apoy, at ang kaniyang salita ay nagniningas na parang lampara. 


2 Nagdala siya ng matinding taggutom sa kanila, at sa 
pamamagitan ng kanyang sigasig ay binawasan niya ang 
bilang nila. 

3 Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay kaniyang isinara 
ang langit, at tatlong beses ding nagpababa ng apoy. 

4 O Elias, gaano ka pinarangalan sa iyong kamangha- 
manghang mga gawa! at sino ang maaaring magluwalhati 
tulad mo! 

5 Na nagbangon ng isang patay na tao mula sa kamatayan, at 
ang kaniyang kaluluwa mula sa kinaroroonan ng mga patay, 
sa pamamagitan ng salita ng Kataastaasan: 

6 Na siyang nagdala ng mga hari sa pagkawasak, at mga 
marangal na tao mula sa kanilang higaan: 

7 Na nakarinig ng saway ng Panginoon sa Sinai, at sa Horeb 
ang kahatulan ng paghihiganti: 

8 Na siyang naghirang ng mga hari upang maghiganti, at mga 
propeta upang humalili pagkatapos niya: 

9 Na dinala sa isang ipoipo ng apoy, at sa isang karo ng 
maapoy na kabayo: 

10 Na siyang itinalaga para sa mga pagsaway sa kanilang mga 
panahon, upang patahimikin ang poot ng kahatulan ng 
Panginoon, bago ito pumutok sa poot, at upang ibalik ang 
puso ng ama sa anak, at ibalik ang mga tribo ni Jacob. 

11 Mapalad sila na nakakita sa iyo, at natulog sa pag-ibig, 
sapagkat tayo ay tiyak na mabubuhay. 

12 Si Elias nga, na tinakpan ng isang ipoipo: at si Eliseo ay 
napuspos ng kaniyang espiritu: habang siya'y nabubuhay, 
siya'y hindi nakilos sa harapan ng sinomang prinsipe, ni 
sinomang makapagpapasuko sa kaniya. 

13 Walang salita ang makakatalo sa kanya, at pagkatapos ng 
kanyang kamatayan ang kanyang katawan ay nagpropesiya. 

14 Gumawa siya ng mga kababalaghan sa kanyang buhay, at 
sa kanyang kamatayan ay kagilagilalas ang kanyang mga 
gawa. 

15 Sa lahat ng ito ang mga tao ay hindi nagsisi, o humiwalay 
man sa kanilang mga kasalanan, hanggang sa sila ay 
nasamsam at naalis sa kanilang lupain, at nangalat sa buong 
mundo: gayon ma'y may naiwan na maliit na bayan, at isang 
pinuno sa sangbahayan ni David. : 

16 Na sa kaniya'y ginawa ng ilan ang kalugud-lugod sa Dios, 
at ang ilan ay nagparami ng mga kasalanan. 

17 Pinatibay ni Hezekiah ang kaniyang bayan, at nagpapasok 
ng tubig sa gitna niyaon: kaniyang hinukay ng bakal ang 
matigas na bato, at gumawa ng mga balon para sa tubig. 

18 Sa kaniyang kapanahunan ay umahon si Sennacherib, at 
sinugo si Rabsaces, at itinaas ang kaniyang kamay laban sa 
Sion, at naghambog na may kapalaluan. 


19 Nang magkagayo'y nanginginig ang kanilang mga puso at 
mga kamay, at sila'y nagdurusa, gaya ng mga babae sa 
pagdaramdam. 

20 Nguni't sila'y tumawag sa Panginoon na mahabagin, at 
iniunat ang kanilang mga kamay sa kaniya: at pagdaka'y 
dininig sila ng Banal mula sa langit, at iniligtas sila sa 
pamamagitan ng ministeryo ni Esay. 

21 Sinaktan niya ang hukbo ng mga Asiria, at nilipol sila ng 
kaniyang anghel. 

22 Sapagka't ginawa ni Hezekiah ang bagay na nakalulugod sa 
Panginoon, at naging malakas sa mga lakad ni David na 
kaniyang ama, gaya ng iniutos sa kaniya ni Esay na propeta, 
na dakila at tapat sa kaniyang pangitain. 

23 Sa kaniyang kapanahunan ang araw ay napaatras, at 
kaniyang pinahaba ang buhay ng hari. 

24 Nakita niya sa pamamagitan ng isang napakahusay na 
espiritu kung ano ang mangyayari sa wakas, at inaliw niya ang 
mga nagdadalamhati sa Sion. 

25 Ipinakita niya kung ano ang mangyayari magpakailan man, 
at ang mga lihim na bagay o kailan man ay dumating. 


KAPITULO 49 


1] Ang alaala ni Josias ay gaya ng komposisyon ng pabango na 
ginawa ng sining ng pabango: ito ay matamis na parang pulot 
sa lahat ng mga bibig, at parang musika sa piging ng alak. 

2 Siya ay kumilos nang matuwid sa pagbabalik-loob ng mga 
tao, at inalis ang mga kasuklamsuklam ng kasamaan. 

3 Itinuro niya ang kanyang puso sa Panginoon, at sa panahon 
ng masasama ay itinatag niya ang pagsamba sa Diyos. 

4 Lahat, maliban kay David at Ezekias at Josias, ay may 
depekto: sapagka't kanilang pinabayaan ang kautusan ng 
Kataastaasan, maging ang mga hari sa Juda ay nabigo. 

5 Kaya nga ibinigay niya ang kanilang kapangyarihan sa iba, 
at ang kanilang kaluwalhatian sa ibang bansa. 

6 Kanilang sinunog ang piniling bayan ng santuario, at 
ginawang sira ang mga lansangan, ayon sa hula ni Jeremias. 

7 Sapagka't siya'y kanilang ginawan ng masama, na gayon pa 
man ay isang propeta, na pinabanal sa sinapupunan ng 
kanyang ina, upang siya ay magbunot, at manakit, at 
magpuksa, at lupang siya ay makapagtayo rin, at 
makapagtanim. 

8 Si Ezekiel ang nakakita ng maluwalhating pangitain, na 
ipinakita sa kanya sa karo ng mga kerubin. 

9 Sapagka't binanggit niya ang mga kaaway sa ilalim ng 
larawan ng ulan, at ginabayan niya ang nagsisilakad sa tama. 
10 At sa labingdalawang propeta ay pagpalain ang alaala, at 
ang kanilang mga buto ay muling umusbong sa kanilang 
kinalalagyan: sapagka't kanilang inaliw si Jacob, at iniligtas 
sila sa pamamagitan ng tiyak na pag-asa. 

11 Paano natin dadakilain si Zorobabel? maging siya ay 
parang panatak sa kanang kamay: 

12 Gayon din si Jesus na anak ni Josedec: na sa kanilang 
kapanahunan ay nagtayo ng bahay, at nagtayo ng isang banal 
na templo sa Panginoon, na inihanda para sa walang hanggang 
kaluwalhatian. 

13 At kabilang sa mga hinirang ay si Neemias, na ang 
kabantugan ay dakila, na itinaas para sa atin ang mga pader na 
bumagsak, at itinayo ang mga tarangkahan at mga halang, at 
itinaas muli ang ating mga guho. 

14 Ngunit sa lupa ay walang taong nilikhang katulad ni Enoch, 
sapagkat siya ay kinuha mula sa lupa. 

15 Ni walang binata na isinilang tulad ni Joseph, isang 
gobernador ng kanyang mga kapatid, isang bantay ng mga tao, 
na ang mga buto ay itinuring ng Panginoon. 


16 Sina Sem at Seth ay nasa malaking karangalan sa mga tao, 
at gayundin si Adan ay higit sa bawat nabubuhay na bagay sa 
nilikha. 


KAPITULO 50 


1 Si Simon na mataas na saserdote, na anak ni Onias, na sa 
kaniyang buhay ay muling nag-ayos ng bahay, at sa kaniyang 
mga araw ay pinatibay ang templo: 

2 At sa pamamagitan niya ay itinayo mula sa pundasyon ang 
dobleng taas, ang mataas na pader ng kuta sa palibot ng 
templo: 

3 Sa kaniyang mga araw ang balon upang tumanggap ng tubig, 
na nasa kumpas na gaya ng dagat, ay natatakpan ng mga 
laminang tanso: 

4 Iningatan niya ang templo upang hindi bumagsak, at 
pinatibay niya ang lungsod laban sa pagkubkob: 

5 Ano't pinarangalan siya sa gitna ng bayan sa kaniyang 
paglabas sa santuario! 

6 Siya ay gaya ng tala sa umaga sa gitna ng ulap, at gaya ng 
buwan sa kabilugan: 

7 Gaya ng araw na sumisikat sa templo ng Kataastaasan, at 
gaya ng bahaghari na nagbibigay liwanag sa matingkad na 
ulap: 

8 At gaya ng bulaklak ng mga rosas sa tagsibol ng taon, gaya 
ng mga liryo sa tabi ng mga ilog ng tubig, at gaya ng mga 
sanga ng puno ng kamangyan sa panahon ng tag-araw: 

9 Gaya ng apoy at insenso sa suuban, at gaya ng sisidlan ng 
pinukpok na ginto na nakalagay sa lahat ng uri ng mahalagang 
bato: 

10 At gaya ng magandang punong olibo na namumunga, at 
gaya ng puno ng sipres na tumutubo hanggang sa mga ulap. 

11 Nang isuot niya ang balabal ng karangalan, at nararamtan 
ng kasakdalan ng kaluwalhatian, nang umakyat siya sa banal 
na dambana, ginawa niyang marangal ang damit ng kabanalan. 
12 Nang kaniyang kunin ang mga bahagi sa mga kamay ng 
mga saserdote, siya rin ay tumayo sa tabi ng apuyan ng 
dambana, na napalilibutan, gaya ng isang batang sedro sa 
Libanus, at gaya ng mga puno ng palma ay kinukubkob nila 
siya sa palibot. 

13 Gayon ang lahat ng mga anak ni Aaron sa kanilang 
kaluwalhatian, at ang mga alay sa Panginoon sa kanilang mga 
kamay, sa harap ng buong kapisanan ng Israel. 

14 At tinatapos ang paglilingkod sa dambana, upang kaniyang 
palamutihan ang handog ng Kataas-taasang Makapangyarihan 
sa lahat, 

15 Iniunat niya ang kaniyang kamay sa saro, at nagbuhos ng 
dugo ng ubas, kaniyang ibinuhos sa paanan ng dambana ang 
isang mabangong amoy sa Kataas-taasang Hari sa lahat. 

16 Nang magkagayo'y sumigaw ang mga anak ni Aaron, at 
humihip ng mga trompeta na pilak, at gumawa ng isang 
malakas na ingay upang marinig, na pinakaalaala sa harap ng 
Kataastaasan. 

17 Pagkatapos ang lahat ng mga tao ay sama-samang 
nagmadali, at nagpatirapa sa lupa sa kanilang mga mukha 
upang sambahin ang kanilang Panginoong Diyos na 
Makapangyarihan sa lahat, ang Kataas-taasan. 

18 Ang mga mang-aawit ay umawit din ng mga papuri sa 
kanilang mga tinig, na may iba't ibang mga tunog doon na 
ginawang matamis na himig. 

19 At ang mga tao ay nagsumamo sa Panginoon, ang Kataas- 
taasan, sa pamamagitan ng panalangin sa harap niya na 
mahabagin, hanggang sa natapos ang kapistahan ng 
Panginoon, at natapos nila ang kanyang paglilingkod. 

20 Nang magkagayo'y bumaba siya, at itinaas ang kaniyang 
mga kamay sa ibabaw ng buong kapisanan ng mga anak ni 


Israel, upang ibigay ang pagpapala ng Panginoon sa 
pamamagitan ng kaniyang mga labi, at upang magalak sa 
kaniyang pangalan. 

21 At sila ay yumukod upang sumamba sa pangalawang 
pagkakataon, upang sila ay makatanggap ng isang pagpapala 
mula sa kataas-taasan. 

22 Ngayon nga'y purihin ninyo ang Dios ng lahat, na 
gumagawa lamang ng mga kagilagilalas na bagay saanman, na 
nagbubunyi sa ating mga araw mula sa bahay-bata, at 
gumagawa sa atin ayon sa kaniyang awa. 

23 Pinagkalooban niya tayo ng kagalakan ng puso, at ang 
kapayapaan ay nawa sa ating mga araw sa Israel magpakailan 
man: 

24 Upang pagtibayin niya ang kaniyang awa sa atin, at iligtas 
tayo sa kaniyang panahon! 

25 May dalawang uri ng mga bansa na kinasusuklaman ng 
aking puso, at ang ikatlo ay hindi bansa: 

26 Sila na nangakaupo sa bundok ng Samaria, at silang 
tumatahan sa gitna ng mga Filisteo, at yaong mangmang na 
bayan na tumatahan sa Sichem. 

27 Isinulat ni Jesus na anak ni Sirac ng Jerusalem sa aklat na 
ito ang pagtuturo ng pagkaunawa at kaalaman, na mula sa 
kaniyang puso ay nagbuhos ng karunungan. 

28 Mapalad siya na masasanay sa mga bagay na ito, at siya na 
nag-iimbak ng mga ito sa kanyang puso ay magiging pantas. 
29 Sapagka't kung kaniyang gagawin ang mga ito, siya'y 
magiging malakas sa lahat ng mga bagay: sapagka't ang 
liwanag ng Panginoon ay pumapatnubay sa kaniya, na siyang 
nagbibigay ng karunungan sa mga banal. Purihin ang 
pangalan ng Panginoon magpakailanman. Amen, Amen. 


KAPITULO 51 


1] Isang Panalangin ni Jesus na anak ni Sirac. Ako'y 
magpapasalamat sa iyo, Oh Panginoon at Hari, at pupurihin 
kita, Oh Dios na aking Tagapagligtas: Ako'y nagbibigay ng 
pagpupuri sa iyong pangalan: 

2 Sapagkat ikaw ang aking tagapagtanggol at katulong, at 
iniingatan ang aking katawan mula sa pagkawasak, at mula sa 
silo ng mapanirang-puri na dila, at mula sa mga labi na 
lumilikha ng kasinungalingan, at naging aking katulong laban 
sa aking mga kalaban: 

3 At iniligtas mo ako, alinsunod sa karamihan ng iyong mga 
awa at kadakilaan ng iyong pangalan, mula sa mga ngipin nila 
na handang lamunin ako, at mula sa mga kamay ng mga 
yaong naghahangad ng aking buhay, at mula sa samu't saring 
mga paghihirap na Nagkaroon ako, 

4 Mula sa pagsakal ng apoy sa bawat panig, at mula sa gitna 
ng apoy na hindi ko sinindihan, 

5 Mula sa kaibuturan ng tiyan ng impiyerno, mula sa 
maruming dila, at mula sa mga kasinungalingang salita. 

6 Sa pamamagitan ng isang paratang sa hari mula sa isang di- 
matuwid na dila ang aking kaluluwa ay lumapit sa kamatayan, 
ang aking buhay ay malapit sa impiyerno sa ibaba. 

7 Kanilang kinubkob ako sa lahat ng dako, at walang taong 
tumulong sa akin: ako'y naghanap ng saklolo ng mga tao, 
nguni't wala. 

8 Nang magkagayo'y inisip ko ang iyong kagandahang-loob, 
Oh Panginoon, at ang iyong mga gawa noong una, kung 
paanong iyong iniligtas ang mga naghihintay sa iyo, at 
iniligtas sila sa mga kamay ng mga kaaway. 

9 Nang magkagayo'y itinaas ko ang aking mga pagsusumamo 
mula sa lupa, at nanalangin ako para sa kaligtasan mula sa 
kamatayan. 

10 Nanawagan ako sa Panginoon, ang Ama ng aking 
Panginoon, na hindi niya ako iiwan sa mga araw ng aking 


kabagabagan, at sa panahon ng mga palalo, nang walang 
tulong. 

11 Aking pupurihin ang iyong pangalan na palagi, at aawit ng 
mga pagpuri na may pasasalamat, at kaya dininig ang aking 
panalangin: 

12 Sapagka't iniligtas mo ako sa kapahamakan, at iniligtas mo 
ako sa masamang panahon: kaya't ako'y magpapasalamat, at 
magpupuri sa iyo, at pupurihin ang iyong pangalan, Oh 
Panginoon. 

13 Noong ako'y bata pa, o kailanman ako'y nagtungo sa ibang 
bansa, ako'y nagnanais ng karunungan nang hayag sa aking 
panalangin. 

14 Ipinanalangin ko siya sa harap ng templo, at hahanapin ko 
siya hanggang sa wakas. 

15 Maging mula sa bulaklak hanggang sa hinog na ubas ay 
natuwa ang aking puso sa kaniya: ang aking paa ay lumakad 
sa matuwid na daan, mula sa aking kabataan ay hinanap ko 
siya. 

16 Iniyuko ko ng kaunti ang aking pakinig, at tinanggap ko 
siya, at nagkamit ng maraming pagkatuto. 

17 Ako ay nakinabang doon, samakatwid ay ibibigay ko ang 
kaluwalhatian sa kanya na nagbibigay sa akin ng karunungan. 

18 Sapagka't aking binalak na sumunod sa kaniya, at aking 
masikap na sinunod ang mabuti, kaya hindi ako malilito. 

19 Ang aking kaluluwa ay nakipagbuno sa kaniya, at sa aking 
mga gawa ay naging sakdal ako: aking iniunat ang aking mga 
kamay sa langit sa itaas, at tinangisan ko ang aking mga 
kamangmangan tungkol sa kaniya. 

20 Itinuon ko ang aking kaluluwa sa kaniya, at nasumpungan 
ko siya sa kalinisan: ang aking puso ay nakipagkaisa sa kaniya 
mula pa sa simula, kaya't hindi ako pababayaan. 

21 Ang aking puso ay nabagabag sa paghahanap sa kaniya: 
kaya't ako'y nakakuha ng mabuting pag-aari. 

22 Binigyan ako ng Panginoon ng dila para sa aking 
gantimpala, at sa pamamagitan nito ay pupurihin ko siya. 

23 Magsilapit kayo sa akin, kayong mga walang pinag-aralan, 
at magsitahan kayo sa bahay ng pagkatuto. 

24 Bakit kayo mabagal, at ano ang sinasabi ninyo sa mga 
bagay na ito, yamang ang inyong mga kaluluwa ay lubhang 
nauuhaw? 

25 Ibinuka ko ang aking bibig, at aking sinabi, Bilhin niyo 
siya para sa inyo nang walang salapi. 

26 Ilagay niyo ang inyong leeg sa ilalim ng pamatok, at 
tumanggap ng turo ang iyong kaluluwa: siya'y mahirap 
mahanap. 

27 Masdan ninyo sa inyong mga mata, kung gaano ako 
kaunting nagpagal, at magkaroon ako ng maraming 
kapahingahan. 

28 Kumuha ng aral kasama ng malaking halaga ng pera, at 
kumuha ng maraming ginto sa pamamagitan niya. 

29 Magalak ang iyong kaluluwa sa kaniyang awa, at huwag 
niyong ikahiya ang kaniyang papuri. 

30 Gawin niyo ang inyong gawain ng maaga, at sa kanyang 
panahon ay bibigyan ka niya ng iyong gantimpala. 


